


TIN- L124 


Hopkiniaid Morganwg 


BEING 
A GENEALOGICAL BIOGRAPHY OF 
THE HOPKIN FAMILY. OF GLAMORGAN 


WITH 
THE WORKS OF HOPKIN THOMAS PHILIP 
AND 
LEWIS HOPKIN 


BY 
LEMUEL JAMES, M.A., “Hopcyn” 


VICAR OF YSTRAD MYNACH 


BANGOR 
IssuED TO SUBSCRIBERS ONLY 
JARVIS & FOSTER 
MDCCCCIX. 


1409 





To 
The honourable Augusta therbert of 
Llanover 
who not only represents 
The therbertiaid of Raglan Castle 
and 
Gwenynen Gwent 
(the late Ladp Llanover) 
Ever famous as Patrons of Welsh Literature 
$n Ancient and Modern Times 
But is herselt 
A Patriotic Weishwoman 
An upbolder of our Ancient Traditions 
And a Supporter of our Wational Fnstitutions 
This Book ts witb ber kind permission 
Dedicated and Fnscribed 
Hs a sligbt acknowledgment of ber kindness 
and 
$n admiration of ber Patriotism 
By ber obliged and grateful servant 


““bopceyn.” 





TO THE READER. 


Courtrous READER, 


T gives me much pleasure after several years’ 

research, to present you with a history of an 

ancient family of Glamorgan together with the works 
of some of its members. 

The claim of the old Hopkiniaid on our respect 
does not rest upon any fact that they lived so many 
hundreds of years in the same place, accumulated 
wealth, exercised a benign despotism over their 
humbler neighbours, and did little else; but that 
sometimes in a great, though more often in a humble 
sphere, they enriched the ancient literature of their 
land, contributed to the best interests of Welsh 
patriotism, and taught their countrymen those truths, 
chiefly, though not entirely, in Welsh verse, which 
make Godfearing men and useful members of the 
community. 

Whether as Mediaeval Catholics, Church Re- 
formers, or Protestant Dissenters, they handed on the 
sacred fire from the days of Einion the Priest, to 
Lewis Hopkin the Nonconformist with whom my 
genealogical biography ends, though there remains 
enough material for a large volume on the life and 
works of his son—the Rev. Lewis Hopkins, of 
Bromyard. 

The works of the Hopkiniaid throws some light 
upon the religion, manners, and customs of the periods 
in which they lived. 











viii To the Reader. 


It is not often that we find poems, written for 
the most part, indeed almost entirely on religious 
subjects, in much the same strain, in the same 
dialect, by members of the same family, living in the 
same parish, after a lapse of two hundred years, from 
the beginning of the Reformation to the early days of 
Protestant Dissent in Wales. 

Both to the student of religion as also of the 
Glamorgan dialect, the poems of Hopkin Thomas 
Philip should be of use, while those of Lewis Hopkin 
will be found to breathe a spirit of deep piety and 
holiness, not uncharacteristic of the old homes of the 
county. Asa clergyman I feel that the time I have 
spent in transcribing from the old MSS. the religious 
poems of Hopkin Thomas Philip, and in collecting and 
editing those of his descendant Lewis Hopkin, has been 
spent in the highest interests of my sacred calling, as 
they preach a gospel which is as necessary for to-day as 
it was for the days when they were first written. I hope 
they will also show the obligation of the Welsh nation 
to the old Bards as religious teachers, and that the age 
which produced such religious teaching even in the 
wilds of the hills of Glamorgan could not have been so 
dark as many of our countrymen have supposed. 

Much of what is contained in the historical 
portion of my work is perhaps more of family and 
local than of general interest, but I venture to hope 
that even this may be of service in throwing some 
light from ancient documents on the bye-paths of the 
history of the manners, customs, and genealogy of the 
old people of my beloved county. 











To the Reader. ix 


I have written the names of persons and piaces, as 
a rule, as I found them in the books or MSS. from 
which I quote, and have not attempted any uniformity 
of spelling in this respect. 

With the exception of having in some places 
transcribed a “‘c” for a “k,” I have endeavoured to 
give a faithful transcript of the old poems which I 
have to the best of my ability transcribed letter for 
letter, word for word, error for error from the MSS. 
Where any mistakes have been made in carrying out 
this purpose, I alone am responsible for them. It has 
been my object to give all the sources of my informa- 
tion, and to reproduce several pages from various 
MSS. whereby this portion of the work may be tested. 
Nearly all the materials and photographs for my work 
may be seen at the National Library. 

At the request of many descendants of Lewis 
Hopkin the Bard, I have continued the genealogies 
from his to our own time, and have left a few blank 
pages whereon additional information may be recorded. 


*« My thoughts are with the dead ; with them 
I live in long- past years ; 
Their virtues love, their faults condemn, 
Partake their hopes and fears : 
And from their lessons seek and find 
Instruction with an humble mind.” —Southey. 


My thanks are due to the Hon. Augusta Herbert 
of Llanoyer, not only for allowing me to peruse all her 
Zolo MSS. (about 100 in number) but for her unfail- 
ing kindness during several visits to that house which 
is justly celebrated for its hospitality. 

I am indebted to Miss Talbot, of Margam Park, 
for her kindness in presenting me with the six volumes 











x To the Reader. 


of the “Penrice and Margam MSS.,” from which I 
have derived much material for my work, and_to 
Colonel Turbervill, of Ewenny Priory, for allowing me 
to see many ancient documents in his possession. 
Mr, Ballinger (both .as Librarian at Cardiff, and 
now as our National Librarian at Aberystwyth), Mr. 
Farr, the Librarian, Mr. Ifano Jones, the head of the 
Welsh Department, Cardiff, and Mr. Rhys Phillips, at 
Swansea, have given every attention to my wants, 

Thave to thank my friend Mr. H. B. Pittway, 
Mr. J. Blount Hopkins, and Mr. J. Hopkins Thomas, 
for the photographs which appear in my book. I 
am indebted to Colonel Bradney (Achydd Glan 
Trothy), the Historian of Monmouthshire, for much 
kind advice as well as for correcting the proof sheet 
of the will of Thomas Philip; to Mr. Thomas Rees 
for discovering that will at Somerset House as well as 
for searching the gaol files for the County of 
Glamorgan at the Record Office; to Mrs. Morgan 
Lindsay for a long loan of Clark’s “Genealogies of 
Glamorgan ;” to the Rev. F. C. Williams, Rector of 
Coychurch, and the Rev. D. T. Griffiths, Vicar of 
Llantrisant, for allowing me to examine the registers 
in their custody ; and to Mr. Fred. J. Smith for giving 
me what information I required from the records in 
the Llandaff Diocesan Registry. 

IT have also to thank Miss Hopkins of Penarth, 
Mr. D. T. Morgan of Llanharan, and Dr. Scale of 
Aberdare, for entrusting me with many of their family 
papers ; Mr. J. T. Salathiel of Pencoed, and Mr. J. 
Norman Sully of Chepstow, for much help. 








To the Reader. xi 


I beg to thank the following gentlemen for advice 
and assistance in my work: 

Sir John Williams, Bart., Sir T. Marchant Williams, 
Mr. J. H. Davies, Mr. J. S. Corbett, Mr. Edward 
Owen, Dr. Gwenogvryn Evans, the Rey. Rees Jenkin 
Jones, Mr. Vincent Evans, “ Eilir,” the Rev. Levi Rees 
(of America), Mr. Griffith Edwards, of Llwyniwrch ; 
Mr. George Seaborne, and the Staff at the Probate 
Office at Llandaff. 

My thanks are also due to the Rev. Evan Davies, 
Vicar of Llanover, for transcribing from the Iolo MSS. 
those poems in connection with which his name 
appears in my work; to my confidant, the Rev. Ll. 
M. Williams (Ap Gwynionydd), Rector of Dowlais, 
for his assistance in providing the words which were 


missing from the ends of many lines in Llanover MS.” 


B, 9, for the explanation of words in the poems (see 
page 152, last note), as well as for reading the printed 
sheets for the Additamenta and Corrigenda; to my 
friend “‘ Cadrawd ” for his kind help in obtaining a large 
number of subscribers for the work, for the explanation 
of words or phrases to which the initial “‘ C ” is attached, 
for the index to the book, and for all the trouble he has 
taken in reading the proofs from beginning to end. 

Commending the work to your charitable judg- 
ment, and craving your indulgence for its many 
imperfections, 

I have the honour to be, courteous reader, 

Your humble and obliged servant, 


“ HOPCYN.” 








CYFARCHIAD ’R AWDWR. 
Ar Frsur “'TRIBAN MoRGANWG.” 
Gan CADRAWD, 


1 “ Morganwg Muriau Gwynion,” 
Sy’ ’rioed uwch ben ei digon; 
Toreithiog o bob ffrwythydd pér, 
A syber foneddigion. 


2 Gwlad Beirdd a Thelynorion, 
Llyngeswyr, Cadfridogion ; 
Cenhadon Hedd, na bu eu gwell, 
A chawell dysgedigion. 


3 Gwlad Forgan eang enwog, 
A’i Broydd maeth gwerddonog ; 
A’i Blaenau’n anad unrhyw Sir 
Mewn mwnau’n wir gyfoethog. 


4 I hon mae Cadair hynod, 
Mor hen ag Arthur fawrglod ; 
Ag ym Morganwg ym mhob oes 
Bu cynal, “Mors a Deron.” 


5 Tir Iarll a wnaed yn Glodgar, 
Gan Feirdd fu’n lon eu trydar ;— 
Wrth gadw’n fyw gofiannau hen, 
A choledd awen hygar. 


6 Rhys Goch a’i gerdd fugeiliol, 
A Ieuan Fawr synhwyrol ; 
*Sgrifenodd ini yn ddiflin, 

Y Mabinogion gwrol. 


7 Hen Edeyrn a’i Aur Dafod, 
A Gwilym Tew fy hyglod ; 
A Dafydd Ddu, mor Ilawn o swyn, 
A Llawdden fwyn a pharod, 





xiv Cyfarchiad ?r Awdwr. 


8 Mblith rhai o uchel alwad, 
Fu’n cadw’r iaith mor decad; 
Cawn Lewys o Forganwg ldn 
Ag Einion y Pen Lefiad. 


9 Y nesaf dorf sy’n canlyn, 
Hil merched y Tytalwyn ; 
A’r rhai yn meddu’r Awen gfin, 
Tr rhai’n bob un yn perthyn. 


1o Yn Nghelli Fid heb eudyb 
Bu Hopcin Thomas Phylyb; 
Yn flaenaf wr mysg lleyg a llén, 
A’i Awen ddigyffelyb. 


11 Enwocaf o’r Morganiaid, 
Yw tylwyth yr Hopciniaid ; 
Mae’i hanes yma yn ddiwén 
Brydyddion hen a thelaid. 


12 Ceir son am Lewys ddiwg, 
O’r Hendref, Llandyfodwg; 
Ac hefyd am Wil Hopcyn ddél, 
Y carwr ffl, on di-dwg. 


13 Cawn yn y gyfrol yma 
hai o’r gwroniaid cynta, 
Sefydlodd y Weriniaeth Fawr 
Ei gelwir ’nawr Amer’ca. 


14 O Einion Llangyfelach, 
Hyd Iolo na bu ’i ffelach; 
Mae’r edryb yn y gyfrol hon, 
Gan Berson Ystrad Mynach. 


Syber=liberal, bountiful. Z¢/aid= beautiful, graceful. Di 
wén=di weniaeth, without flattery. E£u-dyb=gau-dyb, false 
notion, falsehood. Dzadwg=unfortunate. Ldryb=hanes, the 
story. 











CONTENTS. 


Page. 
Introduction - - - - : . Vii.-xi 
Cyfarchiad i’r Awdwr_- - - - + xiii 
Index - - - - - - xvii 
The Lives and Works of the Hopciniaid of Glamorgan. 

Sion Bradford’s Tradition - - - - 1-148 
The Poetical Works of Hopkin Thomas Philip of 

Llandyfodwg - - - - - 149-204 
Poems addressed to Hopkin Thomas Philip, with 

Dafydd Benwyn’s Elegy on the Death of his son, 

Hywel - : - - - = 205-214 
The Works of Lewis Hopkin of Llandyfodwg - 215-292 
Cywydd Marwnad y Parchedig David Jardin o Aber- 

gavenny . - - - = 5 293 
Llyfr Ecclesiastes neu’r Pregethwr - - 300 
Iolo Morganwg’s tribute to Lewis Hopkin - - 245 
Dagraw’r Awen : - - - - 355 
Can Helgwn y Castella gyda’r Alaw (oddiar lafar gwlad) 369 
C4n Ffynon Llanharan : : = : 372 
Appendix = e 3 2 : = 375 
Additamenta et Corrigenda - - - 383 


List of Subscribers - - - “ 2 385 





INDEX 


Abstracts of the deeds relating to property at Eland y- 
fodwg.—Margam MSS. - 

Almanac Sion Rhydderch (1727) - - - 

Ancestry of Hopkin Thomas Philip, The - - 

Annerch a Chyngor i Edward Evan, we ddewis cyf- 
eilles bywyd - - - 

” i Brydyddion y Gorllewin - - - 

Ateb i Lewis Hopkin - : * cs 

Basset, Cywydd Marwnad William 

Bedd-faen Wil sy yn anynwent Liangynwyd : 


Breuddwyd 
Cadwgan Fawr o Fiseyn - : : - 
Caerlan - - - : : 
Can ar Ddull Marwolaeth : . : : 
»» ChefiChase ~- - - - - 
yy dduwiol - - - - - - 


»» Ffynon Llanharan - - 
»» Marwnad i Thomas Hopkin, mab y Bard - 
», neu Gwndid - - 
x Serch - - - - - - 
» yngh: Ich Creadi raeth y Byd - - - 
i gnebyih © of the aby: of Tytalwyn - - 
Cwrdd Prydyddion Ystrad Owain (1720) - - 
Cynghor Tad i’w Fab - - - 
Cywydd am Sion William o Flaenogwr - 
3° 8 i Sion Monadwy, i Hopkin Twm 
hylil $ : 
ae lwyd Mathew i Hopkin Thomas Phylip 
a Deus Hirion - - 
» Vr Parchedig Mr. Roger Lloyd ° Aberdar 
»» Marwnad y Parchedig Mr. David foe - 
” ” Sian Dafydd - - 
»  Moliant i T. Richards, Lianaralls - 
” BF Aas Hop. Thos. Phylib foo ey 
raig ay Dday Fab Ef’ 
*€ Dagrau’r Awen ” (Tolo’s Elegy to i H.) - 
Descent of the Maids of Tytalwyn - - 
Dr. Price of Brecon’s Primer (1546) - - 
Edward Hopkin Morgan of Goetre - - - 


os 


Foal. oun aes ar pepe leat - - 
lynion - - - - 
ire x» Add: ol - - 
» ar ddydd Nadolig Crist” - - - 
9 at Lewis Hopkin - - - 
+> 95 William Hopkin - - - * 
” Eto : - - : - 





xvil Index. 





Page. 
Englynion Evan William, Lisnaniw, ac ateb Lewis 
Hopkin i’r unrhyw - 281 
a gan Edward Evan a L. Hopkin : - 268 
s i Bont-y-ty-pridd - - 276 
= i Gyfarfod y Beirdd yn Pencoed - - 285 
” i |, Rhys Evan o Aberdar - - 269 
aes Ey rr flyrdd drwg, &c. - - - 289 
5 ir Ysten - 287 
ae i ** Trysorfa Gwybodaeth ss! 1770 - - 218 
a o Goffadwriaeth am Lewis pe - 242 
” wrth ymadael - 350 
yn cynnwys Enwau y Peydyddion yo Nebyt 
arfod y Cymmer - 286 
Einion Offeiriad and his race - 3 
- >» _ first introduced the ‘ Awal ” on the 
24 Welsh metres - - 5 
Eisteddfod of Aber-cwm-y-fuwch oa - 144 
Freeholders of Llandyfodwg (1634) - : - 50 
Gair o Gyngor i’r Cyfoethog - - - 219 
Gosteg o Englynion - - - - : 246 
Hanes Ymryson - - - - : 220 
Hir a Thoddaid - - - - : 243 
Histori Lavinia - 229 
Hopcyn ap Buys beheaded after the Haute of Mortimer’ Ss 
Cross 14 
Hopkins, John versifier “of the Psalms - - 10 
Hopkin, Dafydd, of Coety - - - - go 
x» of YnysTawe - - - - 10 
» the Dwarf - 108 
+». Thomas and Sir Jenkin Mansell beheaded ae 
Chepstow Castle - 13 
»» ap Thomas ap Einion a great Soldier - II 
x» Thomas Philip of Gelli Fid, sependen from 
the Hopciniaid of Gower - 15 
Hopciniaid, The, descended from the Kings of Ireland II 
oa of Llangrallo : 89 
a5 of Llwyniwrch - = - 92 
Tefan ap Iefan ap Madoc of Bettws—- 185 
Inventory of the goods of Hop: Thos. Phe, of Lian 
devoducke - - : 43 
Tolo Morganwg’s visit to Lewis Hopkin : - 61 
mother - . - 95 
x Rhys Morgan, Pencraig Nedd - 279 
Jenet Ievan, the wife of Hop. Thos Phe. gad her family 30 
Jenkin Thomas Philip, ancestor of the Llangeinor family 48 
Letters of Lewis Hopkin, Hendre Evan Goch, to his 
son, the Rev. L. H1., of ‘Sromyant, and of the 
son to his father - - ~ 118-141 
Lewis Hopkin and Edward Ifan, of Aberdar : 112 


” »» and his desciples - : : 


114 








Index. xix 
Page. 
Lewis Hopkin and the Rev. Thos. Richarets of Pidaneralle 113 
ss ’s Books - - 100 
a as Marriage . - - - 103 
is 5 Occupations - - - - 115 
>, the Bard - - - - 97 
Liyfe Ecclesiastes - = - = = 143 
a neu’r Pregethwr - - goo 
Lysoun ap Thomas ap Jenkin, of Llangonoid - - 46 
Liandyfodwg, otherwise Soa as Glyn QOgwr- 16 
Lluest-Owen_ - - - 7° 
Liyfr Lewis Hopkin - - - 98 
>> Mr, Thos. Hopkin, o Langralla - - - 95 
Llyma farnod Howel hopcyn gan D. pees - 212 
Maids of Tytalwyn, The - - - 5 
Marwnad Lewis Hopkin - : : = 350 
» _ Thos. 3p: feta ap Rhys: - - - 157 
Myfyrdod - - - 249 
as ar Wagedd y Byd - - - 253 
Mynwent Llanbedr ar F} ynydd - = - 88 
Odl ar y pedwar mesur ar ugain - - - 242 
Peterstone Super Montem 2 2 85 
Preface to “‘ Afalau’r Awen” (1767) - - 142 
Reference to MSS. of Peniarth, British Museum, and 
Llanover - 6-8 
Sion Bradford’s tradition of the -Hopciniaid of Glamorgan I 
Sioned Iefan praised by the Bards : - 39 
Survey of the Manor of Ogmore - 49 
Some old Surveys of the Manor of Glynrhondda, &e. - 75 
Stephen and Ezeciel Hopkin of ee ae - 52 
The Book of Ecclesiastes - 141 
3» Descendants of Hop. Thos. Phe. “and jeu feb 39 
3» family of Llewelyn Hopkin of Peterione Supe Ely 51 
ot af Penrhiw - fer - 74 
>» Hopciniaid of Coychurch - = 89 
3» Poetical Works of Hopkin Thomas Philip - 152-204 
x» Rev. Lewis Hopkins, of Bromyard z - 118 
s> Will of Hopkin Lewis, of Lluest Owen : 72 
'% oF s» Thomas Philip (1597) - - 40 
mA »  lefan ap Iefan ap Jankin, one of 
"the oldest in the Probate oe at Llandaff - 37 
»> Will of Lewis Evan - 85 
” >> Thomas Philip, the fader of Hop: Thos. 
Phe., dated 1536, preserved at Somerset House 20 
a William Lewis, of Caerlan - - 83 
= Works of Hop. Thos. Philip - 28 
as 5 ; Lewis Hopkin of Liandyfodwg (2708- 
1771 215 
Thomas ap Richard of Ynys Arwed : 45 
Thomases of Llanbradach, The, descended fee 
Hopkin Thomas ap Einion . ’ : 9 








xx Index. 


Page. 

Thomas of the Golden Cross - : = 19 
Tribanau Gwilym Hir, Saer  - = - - 29 
3 Morsenwers - - = - 160 

: 271 

ee Trysorfa Gilybodaeth, neu’r Eurgrawn Cymraeg” 145 
Wil Hopkin « of Llangynwyd  - > 67 
s »>  ’s tribanau to Llanbedr ar eared - 86 
ae a the Bard descended from Hop. Thos. Phe. 3 
Works said to have been written by Einion Offeiriad - 6-7 


Y Fel Gafod - - - . - 104, 240 





























“HOPCYN." 


To face page 1. 








THE LIVES AND WORKS 
OF 
THE HOPCINIAID OF GLAMORGAN 


SION BRADFORD’S TRADITION 


M* of the older families of Morganwg and 

Gwent bear the name of Hopkin, such as the 
Hopkins of Ynys Tawe, of Forest, of Baglan, and 
other places in Morganwg; of Llanvihangel-Ystern- 
Llewern and Machen in Gwent. 

But among all the Hopciniaid of South Wales there 
stands out in pre-eminence, so far as the peaceful arts 
are concerned,—in the production of literature and 
the cultivation of the muse, that branch which was 
represented in the sixteenth century by Hopkin Thomas 
Philip of Gellifid in Llandyfodwg Parish, and in the 
eighteenth century by Dafydd Hopkin of Coity, 
Thomas Hopkin of Coychurch, Wil Hopkin of Llan- 
gynwyd, and Lewis Hopkin of Hendre-Ifan-Goch in 
the Parish of Llandyfodwg. 

In the notice of Lewys Hopkin in the “Dictionary 
of National Biography” appears the tradition that “He 
is said to have been a relative of Dafydd Hopkin o’r 
Coetty, who was. presiding bard of the chair of 
Glamorgan in 1730.” 

The following account of the common ancestry of 
these bards of Glamorgan will be found in MS. 67 at 
Lianover, in the handwriting of Iolo Morganwg, on 
the gth page: 





2 Sion Bradford's Tradition. 


“Beddfaen 9. 
Wit Horcin y Prypypp ym Mynwent Liancyn- 
wyp al Dap. 





Here lieth the Body of Hopkin Thomas, died . . , 
&c., (stone scaled off). 
Here also lieth the body of William Hopkin, 
deceased the oth of August, 1741, aged 4o. 
Dyma’r Ile gole gwelwch—’r wy’n gorwedd 
Dan gaerau pob tristwch 


Os tirion chwi ystyriwch 
Llug a Llén llawen 4’n Ilwch. 


(Ei fam ai cant, meddir}. 
Nid yw'r hollfyd hyfryd hedd 
Ai fwriad ond oferedd. 

[Parchedig Mr. Thomas, Vicar Llangynwyd ai cant, meddir]. 

[Gwaith Thos. ...... o Fargam yw’r garreg]. 

[Ail fab oedd Wil Hopkin, meddir]. 

Yr ydoedd, meddai Sion Bradford, yn dyfod o 
Hopkin Thomas Philip y Prydydd o’r Gelli fid, a 
hwnnw o Hopcin Thomas ab Einion, Offeiriad o 
Langyfelach ac Ynys Dawe, ro neu 12 cenhedlaeth 
a’r enwau béb yn ail Thomas a Hopkin, bu rai o 
hynafiaid Wil Hopkin yn y Zy Zalwyn, neu yr oedd, 
drwy Ferch yn dyfod o Dylwyth a fu dros rai cen- 
hedlaethau yn y Ty Talwyn. Yr oedd Lewys Hopkin 
y Prydydd o Hendre Ifan Goch o’r un Tylwyth, 
Hopkiniaid Llangrallo o’r un Tylwyth, sef o Einion 
Offeiriad [Iolo Morganwg drwy ferch o’r Ty Talwyn 
ebe L. Hopkin].” 

This extract from the unpublished Manuscripts in 
the hand of Iolo Morganwg appeared in the Welsh 
Magazine Taliesin (1859—1860) vol. i, p. 215, but 
the writer did not give the source of his information. 








To face page 2. 

































































Ses 


Photo. by Mr. H. B. Pittway, M.A. 


IOLO MS. 67. P. 9. 
IOLO’S AUTOGRAPH. 











Einion the Priest and his Race. 3 


Cadrawd in his “History of Llangynwyd” likewise 
records this tradition, of which for the benefit of those 
who do not understand the British tongue some 
account must be given in English. 

Iolo Morganwg records the words of John Bradford, 
the Glamorgan Bard (1710—1790) that Wil Hopkin 
the Bard of Llangynwyd was descended from Hopkin 
Thomas Philip the Bard, of Gelli fid, and he from 
Hopkin Thomas the son of Einion the priest of Llan- 
gyfelach and Gower, ten or twelve generations, the 
names being alternately Thomas and Hopkin. Some 
of the ancestors of Wil Hopkin lived in Ty Talwyn (in 
Llangynwyd parish) or they came from a daughter of a 
family that lived in Ty Talwyn for some generations. 

Lewis Hopkin, the Bard, of Hendre- Ifan-Goch and 
the Hopkiniaid of Coychurch were also of the same 
family, viz., from Einion the Priest. Lewis Hopkin 
said that Iolo Morganwg was descended from one of 
the maids of Ty Talwyn. 

The traditions concerning the maids of Ty Talwyn 
which Iolo received from Lewis Hopkin are given 
below in a separate chapter concerning them. 


EINION THE PRIEST AND HIS RACE. 


Einion* the Aged, otherwise called Einion the 
Priest, was the son of Howel Fychan the son of Howel 


“*tKinion Hen, a elwir hefyd Einion Offeiriad ap Hywel 
Fychan, ap Hywel Dad, ap Gruffudd Fab, ap Gruffudd Gwyr, 
ap Cadifor, ap Gwgan, ap Bleddyn ap Maenarch, Arglwydd 
Garth Madrin a Brycheiniog. Yng Nghil Fai yr oedd Einion 
Hen yn byw; a’i wraig ef ydoedd Alswn, ferch Llywelyn ap Ifor 
odir Dyfed. Gwedi marw hono efe a gysegrwyd yn Offeiriad 
ac a fu yn Offeiriad teulu i Syr Rhys Hen ap Gruffudd o Aber- 
marlais.” (Iolo MS, 41). 











4 Ejinion the Priest and his Race. 


the son of Gruffydd Fychan the son of Gruffydd Gwyr 
(Lord of Gower) the son of Cadifor, the son of Gwgan, 
the son of Bleddyn the son of Maenarch, Lord of 
Brecon. : 

Einion lived in Kilvai near Swansea and was married 
to Alswn the daughter of Llewelyn ab Ifor of the land 
of Dyfed, a powerful Welsh chieftain and ancestor of 
the Morgans of Tredegar. 


After the death of his wife, Einion was ordained 
priest and became domestic chaplain to Sir Rhys the 
Aged, the son of Griffith of Abermarlais. 

There seems to be some difficulty in fixing Einion’s 
date. At the conclusion of Einion’s poem in vol. xviii, 
p. 50 of the Iolo MSS, at Llanover there is written: 

“inion Hen sef Einiawn Offeiriad ai cant. Yr 
oedd Einion Offeiriad yn byw tua diwedd amser 
y Tywysawe Llywelyn ap Gruffudd ag o leiaf yn 
gyfamser ac Edeyrn Dafawd aur os nid oi flaen 
cans y mae Edeyrn yn son am dano. [Cam- 
syniad yma, nid henach na chylch y flwyddyn 
1360 yw Einion Offeiriad ac nid mor hen a hynny 
mae’n ddigon tebygol.”—Iolo Morganwg]. 

Ab Ithel in his “ Barddas” Ixxix. gives his date as 
1300—1350, while Stephens in speaking of Thomas 
his son says : 

“This Thomas ab Einion must have lived about 
1260, as a work on grammar written by his father 
was copied between 1252 and 1280 by Edeyrn 
Davod Aur.” (“Literature of the Cymry,” p. 
408). 





Einion the Priest and his Race. 5 


In Llanover MS, 54 p. 345, we have the following 
in Iolo’s hand : 

“Einiawn ‘Offeiriad first introduced Awdl ar y 
pedwar mesur ar hugain o’r on [sic] all those then 
known or usually practised long before the time 
of Dd. ab Edmund. 100 years possibly, or about 
the year 1360, he of course [sic] have been con- 
temporary with Dafydd ap Gwilym, whose Zinion 
Dot he possibly was. See D.G.” 

Unfortunately the French deed (in the 3rd volume 
of Clark’s “Caertae et Munimenta de Glamorgan”) 
executed by Eynon ap Howel will not help us as it 
bears no date. But we have other evidence. Mr. 
Clark in his abstract from Gower Deeds (Genealogies p. 
506) gives us the following : 

Ievan ap Eynon ap Howel to Thomas Heyn. 

“An inspeximus . . . . of a deed relating to four 
acres of arable land, and one acre of meadow, at 
Prodraen, in the fee of Loughor. Dated Oyster- 
mouth 20 Jan. 2 Edw. iii. 1329.” 

And as Thomas ab Einion witnessed a deed at 
Kilvai in a.D. 1337, we are perfectly safe in saying 
that Einion the Priest flourished at the end of the 
thirteenth and the beginning of the fourteenth century. 

In the Fenton MS. (No. 12) at Cardiff his arms are 
given as: 

“ Argent stag couchant vert ungulated or horns or 

with —— in his mouth.” 

Welsh literature in its various branches is much 
indebted to him. 

There are references to his work in Iolo’s “ Cyfrin- 





6 i The Works of Einion. 


ach y Beirdd,” 1829 Ed. pp. 8, 171, 172, 177, while 
the following is to be found in the Welsh MSS, 
reported on by Dr. Gwenogvryn Evans for the 
Historical Manuscripts Commission, 
Mostyn ManuscriPt 110: 
Page 31 “Lilyfr Kerddwriaeth a wnaeth Einion 
Effeiriad o Wynnedd i Syr Rys ap Gruff ap Howel 
ap Gruff ap Ednyfed Vychan yn ynrydedd a moliant 
iddo ef” (p. 70). 
PENIARTH MANUSCRIPTS: 
MS. 62 =Hen. MS. 303. Welsh Grammars, &c. 
“24 llyma bellach ffordd i wybod mestirati y gerdd 
y thai a dynnwyd or Iladin drwy athrawaeth 
Einion Offeiriad, &c.” 
MS. 111=Hen. 294. 
“232. Owdl vol. i Rys ap Gr. ap Ho, ap Gr. ap 
Edn. vychan o Von. 

“Rhys ap Gruffudd fydd feiddiaw rhyddiawdr 
WNYRCCOG eos sonnet ee oan 
thaidd rhoddiawc Rhys frowys fri. 

EINion OrrerriaD.” 
MS. 158=Hen. 212. 
The substance of the Grammars of Edeyrn 
Davod Aur, Einion Yffeiriad, &c. 

“go -Pryf lyfe. ice ew On a fal llyn i terfyna y 
lbyfr herldd|wriaeth neu pryd lyfr yr hwna naeth 
Einion Vffeiriad o'i ardderchawg ywenyddiaeth i 
rys ap gryffydd ap ho’l ap Gryffap ednyfed vychan 
o fon a bryn ffanigl yn sir ddinbych ....... 
tys ap gr. oedd dad syr gr Ilwyd o dregarnedd 

















Thomas ab Einion, 7 


ymon a thad syrryshen.......... amser 
Edw. iii.” 
British Muszum: 

The Welsh MSS. at the British Museum have not 
yet been reported on by Dr. Gwenogvryn Evans, 
but the following contain some of the work of Einion 
the priest: 

Additional MS. 14971 contains his poem in praise 
of Rhys ap Gruff ap Ho. It consists of eight pages 
of MS. beginning at page 205 (older pagination) 
and ending at page 209 and subscribed “Einion 
Offeiriad.” 

Additional MS. 15060, beginning at folio 34 con- 
tains his treatise on Welsh prosody. 

Thomas, the son of Einion was a worthy successor of 
his father. Amongst his literary work" was the forming 
of the romance of Cariadwen, Taliesin and Elphin, 
now known to Welsh literature as the Mabinogi of 
Taliesin. 

Thomas was succeeded by Hopkin his son who 
worthily maintained the literary traditions of the family, 
for it is recorded of him that not only was he a powerful 
chieftain but also a superior bard and a patron of 
genius (Jolo MSS. p. 489). 

His poem on the death of Dafydd ap Gwilym is 
given in the Jolo MSS. p. 95 with the subscription 


x€Tt was from this account that Thomas the son of Einion 
Offeiriad descended from Gruffudd Gwyr, formed his romance 
of Taliesin, the son of Cariadwen.” (Stephens Literature u the 
Cymru p. 273. Jolo MSS. p. 459. See also Cynddelw’s 
Edition of Gorchestion Beirdd Cymru p. 21. 











8 Hopkin ap Thomas ap Einion. 


“Hopkin ap Thomas ap Einion, o Ynys Dawy,* a’i 
cant, 1380.” 

He was also the author of a work called “Yniales”? 
dealing with poetry, rhetoric, proverbs, grammar, 
history, chronology, and music and is said to have 
been living in the reign of Henry V. 

The tale of Caradoc, and the Prison of Oeth and 
Anoeth (Jolo MSS. pp. 185, 597) is, according to 
Tolo, taken from the said “ Yniales.” 

The fable of Einion ap Gwalchmai and the Lady of 
the Greenwood (Iolo MSS. pp. 176—180, 587—591) 
was also composed by Hopcyn, the son of Thomas of 
Ynys Dawy. 

Five different Bards, whose poems are to be found 
in the Myvyrian Archaiology dedicated their poems to 
him, viz: 

Madawg Dwygraig i Hopcyn ap Thomas ap Einiawn 
(p. 321). 

Dafydd y Coed i Hopcyn ap Thomas (p. 329). 

Torwerth Llwyd ap y Gargam i Hopcyn Thomas 
(Pp. 335). 


*Mr. Thomas Stephens writes in the Brython for 1861, p. 356, 
“Hen enw ar Gower, Gwyr neu Gwhyr, Sir Forganwg oedd 
Ynys Dawy; oddi wrth yr afon Tawy a rydd ei henw hefydi 
Swansea—Aber Tawe.” 

2¢©Ni welsom ni erioed mo’r ‘Yniales?; ond yr ydym yn deall 
ei fod yn cynnwys amrafaelion o bethau, a chofion, a gwybodau 
ar bethau cyflés eu gwybod, megis prydyddiaeth, rhetorig, 
damhegion, grammadeg, hanesyddiaeth, amseryddiaeth, athron- 
iaeth, a pheroriaeth. Gwaith Hopkin ap Thomas ydyw, yr hwn 
oedd yn byw yn Ynys Dawe. Gallwn ddeall pa bryd yr oedd 
efe yn byw oddi wrth hyn, sef ddarfod i Llywelyn Goch ap 
Meurig Hen ganu iddo ef, ac hefyd i Goronwy ap Tudur o Ben 
Mynydd Mon, y gwyddis yn dda ddigon ei fod yn byw yn 
amser Harri IV. a Harri V. sef o 1399i 1422. Gol. Tal.”— 
( Taliesin cyf. i. tud. 287). 








Hopkin ap Thomas ap Einion. 9 


Meurig ap Iorwerth ai cant i Hopcyn ap Thomas 
(p. 336). 

Llewelyn ap Meurig Hen i Hopcyn ap Thomas. 

Iolo in one of his Manuscripts at Llanover records 
that the Thomases of Llanbradach are descended from 
Hopkin Thomas ap Einion through his daughter who 
married Llewelyn Goch of Rhydlavar.* 

Llanover MS. 42 (p. 132) contains the following 


from his pen: 
CYWYDD. 


Pedwar dirgel ni welir 
Y maent hwy ’n tramwy ein tir, 


‘Hopkin ap Thomas ap Einion of Gower. 
Tanglwst = Llewelyn Goch of Rhydlavar (Clark’s Geneolo- 
[gies, p. 118). 

Evan of Rhydlavar 
Llewelyn 
Lewis 
Lielecaps 
ies 
Joan= William Thomas of Llanbradach (ibid p. 31). 
Thomas Thomas 
Wm. liane 
Wm. Thomas 
Thomas Thomas 


Thomas Thomas 





Thomas Thomas George Thomas 


| | 
Clara Thomas=Ilenry Thomas, Llwynmadoc G.W.G.Thomas 
| : 


Clara Thomas 


wurseot 








Io 





John Hopkins the Psalmist. 


Tyrfau ac angau terfyn 

A gwynt oer ac enaid dfn, 

Nid 4nt er a gyrchant gwn 

Naws i gil er nas gwelwn. 

Hopcin ap Thomas o Lynn Tawy ai Cant, 1400. 
(Llyfr Mr. Cobb). 


John Hopkins who in conjunction with Sternhold 
versified the Psalms, whose Metrical Version was 
published in 1562, and allowed by Royal Licence to 
be sung in Churches, was also of the Hopciniaid of 
Glamorgan. 


Tolo says of him (in MS. 71 at Llanover p, 100) : 

“John Hopkins the versifier of the Psalms died 
1541, a native of Neath. . . . This account I had 
from a MS. Pedigree of the Leysons at Neath, 
who by intermarriage, are related to the Hopkins 
of that Town—in the possession of Mr. Wm. 
Leyson collector of the customs at Neath. The 
Hopkins of Neath are descended from Hopkin 
ap Thomas of Ynys Dawy whose son [was] 
Thomas ap Hopkin after whom his posterity took 
the fixed surname of Hopkin or Hopkins. 
Hopkin Thomas was a Bard and the most 
celebrated Patron of the Bards of his Time, he 
wrote the ‘Greal’ and other works in MS. as a 
Welsh Grammar, &c., he lived about the year 
1350. His son Thomas Hopkin was like his 
father a Patron of Welsh Literature.” 

In another MS. at Llanover (MS. 42, p. 532) Iolo 


wrote: 


“John Hopkins, the celebrated versifier of the 
Psalms was one of Neath and cousin German to 





Hopkin the Chieftain. II 


the grandfather of the great great grandfather of 
the present Messrs, William and Solomon Leyson 
of Neath, as they tell me, having in their family 
as they say, a pedigree with a written memorandum 
of this. John Hopkins died in 1541, 29th of 
Henry the 8th and 6 years before him, and 48 
before Skelton the poet laureate who died in 
1589.” 

Dafydd Benwyn the Heraldric Bard of the Eliza- 
bethan era in his elegy to Thomas ap Lewis of Baglan 
makes the following allusion to a descent of the Hop- 
ciniaid from the Kings of Ireland. 

*©O Frenin haelwin oeddynt 
Wir ddawn gwfs iwerddon gynt; 
O gyffion iwerddon waed 
O genedl mae’r Hopciniaid.” 
«© Ail lyr Ilwyd awdyr hwn ydoedd—ei rhan 
Oll o rhyw brenhinoedd, 
O aurgorph Iestyn ar goedd 
O hoyw Einion y hanodd.” 

Llyr flourished long before the Christian era. He 
was the father of Cordeilia whose behaviour to him 
furnished Shakespeare with the subject of his tragedy 
of King Lear. 

In addition to his other accomplishments, Hopkin 
Thomas ap Einion was an excellent soldier, for 
Torwerth Llwyd ap y Gargam speaks of him in words 
of high praise, from which Cadrawd has translated the 
following :— 


‘¢ TIappiness to his Lordship whom we delight to praise, 
The embodiment of a soldier and an expert swordsman ; 
Hopkin the thriving, with his great following. 
Sought by nobility, and his mead praised, 
The generous son of Thomas—the temple of Venedotian 
Stars, 
With his faultless tables always inviting— 














12 The Hopciniaid of Gower. 


The pattern of Roland, the ‘ Orlando of Romance,’ 
Liberal with his commendations, and full of activity ; 
Of the line of Einion the pride of all Welshmen,— 

A bold Welshman himself, and of noble birth,— 
Eloquent, and versed in the wisdom of Merlin, 

Ever liberal with his wine, and very munificent ; 

The gorgeous Hopkin, Prince of Minstrelsy, 

Endowed with Elfin’s charms, and shining splendour.” 


Hopcyn ap Thomas ab Einion was succeeded by his 
son Thomas ap Hopcyn to whom a grant of lands was 
made in A.D. 1408 by William ap Howel ap Stevin. 
The property was in Gower and part of it is described 
as all those lands in a certain place called “le 
Veyrdreve” (Clark’s “Cartae,” &c., vol. ii, p. 71). 
There is also a poem addressed to him by “Y Proth” 
in the Myvyrian Archaiology (p. 327) in which it is 
said of him : 

“Hil madfil mawr Hopcyn wyn wawr 
Gorwyr geirwir Einiawa dawn dir.” 

Thus he is described as a great grandson of Einion. 
The present writer has been unable to trace any 
descent from this Thomas Hopkin. It may be that 
it is from him Hopkin Thomas Philip was descended. 
Nearly all the South Wales MSS. give Rhys as the 
heir of Hopcyn ap Thomas ap Einion, though in 
Clark’s “Genealogies” (p. 216) he is set down as Rees 
Thomas. 

This Rhys had two sons, Hopcyn and Thomas, 
There appears to be no recorded descent from Thomas 


in the local records, but of Hopcyn his brother some- 
thing is known. 


Hopkin ap Rhys ap Hopkin held lands in Llangy- 
felach, Gower, Kilvay and Swansea in a.p. 1432. 
In the year 1465 there was a grant to Roger 





The Hopciniaid of Gower. 13 


Vaughan Kut, of lands forfeited by Philip Mancell and 
Hopkin ap Rees ap Hopkin. They are described as 
lands in “Gower Kilay Swancsey et in parochia de 
Liangeveluach...... que nuper fuerunt Hopkyni 
ap Rees ap Hopkyn et que ratione forisfacture ipsius 
Hopkyni ac virtute actus predicti at manus nostras 
deneverunt sui devenire deberunt” (Clark “ Cartae,” 
&c., vol. iv, pp. 381 and. 382). 
It is stated in Clark’s Genealogies (p. 216) that: 
“Hopkin Thomas [the son of Rees Thomas ap 
Hopkin] was beheaded in the Castle of Chepstow, 
together with Sir Jenkin Mansel by Sir Roger 
Morgan, by authority from Richard iii.” 

From the “Penrice and Margam MSS.” however, it 
seems that Philip Mansel was the person connected 
with the fortunes of Hopkin ap Rhys ap Hopkin 
rather than his son Jenkin Mansel who procured the 
Repeal of the Statute of Attainder, and of whose 
beheading there is no mention in his place in the 
Mansel pedigrees in the Margam MSS. p. 103. 

Of Philip Mansel it is there stated: 

“This Philipe Mansel was slain in the Quarrel of 

Hi. 6. and afterwards Attainted by Parliament. 

“Tn 1461 He was with Jasper Earle of Pembroke, 
James Earle of Osmond and Sir Owen Teuder 
with a great number of Welsh and Irish men 
when they gave Battle against Edward Earle of 
March (who was afterwards King) in behalfe of 
King H. 6. At which Battle the two Earles 
fled and Sir Owen and others were taken and 
beheaded,” 











14 The Hopcniaid of Gower. 


It was through being implicated in this affair that 
Hopkin ap Rhys ap Hopkin lost his lands, and his 
head.? 

Of his son Thomas ap Hopkin, very little appears 
to be known save that he is described in the pedigrees 
as of Ynys Forgan and Neath Abbey, and that he 
married Ellen the daughter of Morgan David Hopkin 
of Ynys Dawe. 

The next in descent was Hopkin, described in the 
Fenton MS. (12) of Pedigrees, at Cardiff, as “of 
Penyfedw.” 

With him the series of Hopkin and Thomas 


*Hopkyn ap Rees ap Hopkyn took the side of King Henry 
VI. against Edward IV. at the battle of Mortimers Cross, near 
Hereford, on 3rd February, 1461. William of Worcester in his 
Itinerary, p. 327, mentions those,who were afterwards beheaded, 
and among them are: 

Phelip Mancell, armiger, V. mark annui valoris, de Gowerland, 
decapitatus. Hopkyn Apprys, de Gowerland comitatu de Kaer- 
mardyn, decapitatus. 

The ‘Patent Roll 5 Ed. IV. Part I. M. 22 [1466]” gives the 
copy of the grant of their confiscated lands to Sir Roger Vaughan. 
It appears from this grant that Hopkyn’s estate consisted of 
“forty messuages, two hundred acres of land, two hundred acres 
of pasture, and two hundred acres of heath with their appur- 
tenances in Gower, Kilvéy, Swansea, and in the Parish of 
Llangevelach, in the parts of Wales.” ‘‘Also all and other the 
lands, tenements, events, reversions, possessions and heredita- 
ments in Wales which were of late of Ilopkyn ap Rees ap 
Hopkin, and which by reason of the offence of the said Hopkin, 
and by virtue of the act aforesaid came, or ought to come into 
our hands.” See Davies West Gower Pt. IV. pp. 288—290., 

Perhaps the Peniarth MSS. contain in the following pedigrees 
information which’ will enable us to discover the name of the 
particular daughter of a Hopkin Thomas and Thomas Hopkin 
of Gower from whom Hopkin Thomas Philip was descended. 

MS. 120=Hen. 350 p. 498. HunprEepD or NeaTH—Llan- 
gattwg: Dd. ap Hopkin, &c. 

MS. 132=Hen. 436 p. 503. LLANGUVELACH—Ynesvorgan : 
Penyvedw, &c. 

1540—77 p. 220. Ll.gefelach: D. ap Hopcyn ap Tom, &c. 








Hopkin Thomas Philip in Gower. 15 


succeeding each other alternately ends, in the 
genealogies examined. 

His son David married Elizabeth daughter of Philip 
Maunxwell, and the marriage settlement is to be seen in 
full in Dr. Birch’s “ Neath Abbey” p. 162, an abstract 
of which isto be found in vol. v, of the Margam MSS. 
p- 119. It is dated 20 May 5 Edw. VI. [a.p. 1551]. 

At the top of this deed, where the wavy line is cut, 
are the following words : 

“© what a t]reasure is love certay[n] ... . 
[hJartes be fyxed[d] . . . . not refrayn.” 

As this David Hopkyn was a contemporary of 
Hopkin Thomas Philip, though probably somewhat 
older, the number of generations given in the tradition 
concerning the descent of Hopkin Thomas Philip from 
Hopkin Thomas ap Einion is not correct. Hopkyn 
Thomas Philip must have been descended from the 
Hopciniaid of Gower in the female line, for we have 
his pedigree in the male line from the Valiant Griffith 
Goch, to whose son Ievan Ddu a grant of lands in the 
Parish of Llandyfodwg was made in a.p. 1429. His 
connection with Gower is shown by the fact that the 
name ‘“Hopcyn Thomas Philip, Yeoman” appears 
amongst those who served on the Jury at the “ Inquest 
held on the Body of Mrs. Anne Manxwell, Widow, 
January 3rd, 4th and sth of Philip and Mary, 1557,” 
at Oxwich. This proves that he was resident in Gower 
at this time. We do not find his name in the Llan- 
dyfodwg deeds till sixteen years later when he acts as 
an arbitrator in a dispute at Llandyfodwg in a.p. 1573. 
(Margam MSS. vol. vi, p. 110). 





16 Glynogwr, or Llandyfodwe. 


LLANDYFODWG. 

Iam indebted to Mr. John Stuart Corbett for the 
following description of Llandyfodwg, otherwise known 
as Glynogwr : 

“The status of Glynogwr is peculiar. For a very 
long time it has been treated as parcel of the 
Duchy of Lancaster, and it is so described in at 
least one MS. of Queen Elizabeth’s time. I 
believe from this circumstance, it has often been 
supposed to have been part of the old de Londres 
lordship, and to have come to the Crown in the 
same way as the rest of the Duchy lands in the 
district. In fact, Glynogwr belonged to the Lords 
of Glamorgan. It was not a manor or lordship, 
but a ‘Patria Wallensium,’ occupied by Welshmen 
under the Chief Lord, but not holding by feudal 
tenure. In this respect it much resembled that 
portion of Kibbor, near Cardiff, which was also a 
‘Patria Wallensium.’” 

In the Inquisition on the death of Gilbert de Clare 

1295 there occurs the passage: 

“Glinog-or—Item dicunt quod sunt apud 

“‘Glinogor placita et perquisita que extenduntur 

“per annum at XXS, Nec sunt ibi alii exitus.” 

This shows that Glynogwr was directly under the 
Chief Lord. 

In the writ to the Excheator to deliver to Hugh le 
Despenser his wife’s share of the de Clare lands 1317, 
f there occur the words; “patria de Kybor et Glynogor 
q cum pertinentiis.” 

In LP.M. of Hugh le Despenser, 1349 it is said 




















Glynogwr. 7 


that he held “Comitatum Glamorganie cum patriis 
de Kibor et Glynnogor eidem comitatui annexis.” 
Other documents show the same thing, and in 
particular the I.P.M. of Isabel, Countess of Warwick, 
taken 1439, at a date when the King already had the 
Duchy of Lancaster and with it Ogmore, while the 
Countess had Glynogwr. Afterwards, of course, the 
Lordship of Glamorgan came into the hands of the 
Crown, and when Cardiff and nearly all the other 
manors belonging to it were granted to Sir W. Herbert 
(afterwards Earl of Pembroke), Glynogwr was not 
included, and seems to have been administered with 
the Duchy lands at least, so I conclude from its soon 
becoming regarded as parcel of the Duchy. How 
exactly this occurred I do not yet know, but, as I have 
shown, it was no part of the ofd Duchy lands. 

It may be added that in the list of “lordships, towns, 
parishes, commotes, hundreds, and cantreds, to be 
annexed to and form part of the County of Glamorgan 
under the Statute 27 Hen. VIII. Cap. 26,” neither 
Glynogwr nor Kibbor is mentioned. ‘Glynerotheney” 
is. I account for this by the consideration that Glyn- 
ogwr and Kibbor were always parcel of the County, 
and not merely “members,” as the others were (when 
not independent lordships. 

I did not know before however that there was a 
“Court of Glynogwr” which could pass fines. 
PENRICE AND Marcam MSS., vol. yi, p. 102 : No. 2102. 

“Final Concord, whereby Griffin ap Meuric 
recovers against Thomas ap Dyo ap Thomas 
Vechan, and Johanna verz Willyam his wife, all 








18 The Ancestry of Hopkin Thomas Philip. 


the lands and tenements, woods and wastes, called 
Pant Corne, Llette Owen, and Dynbeyth, in the 
lordship of Glinoggour for twenty marks. Latin. 
Dated in the Court of Glinoggour, 14th August 8 
Henry VIII. [a.p. 1516]. Before Richard Addam 
and Hugh Charlis, lieutenants, Philip ap Howell, 
and others.” 

This Philip ap Howell was Hopkin Thomas Philip’s 

grandfather. 


Tur ANcEsTRY OF Hopkin THomas Pui.ip. 


Hopkin Thomas Philip. the poet, of Gelli Vid, in 
the Parish of Llandyfodwg (otherwise called Glynogwr) 
was descended from the Valiant Griffith Goch from 
Jestyn* ap Gwrgan, Prince of Glamorgan (ob. a.p. 
1093), from Einion ap Collwyn, Maenarch, and Cad- 
wgan Fawr.? 


*The pedigree of Iestyn will be found in the Zo/o MSS. pp. 3, 
331, where his ancestry is traced to Caradog the son of Bran, and 
further to Selys the Aged, the son of Annyn of Troy, the son of 
Prydain, the son of Aedd the Great. 


*There is an interesting account of Cadwgan Fawr in a large 
MS. at Cardiff, bound in vellum and labelled ‘Book of 
Genealogies.” It contains the pedigree of Hopkin Thomas 
Philip from Iestyn on page 86, and has the following account of 
Cadwgan Fawr on page 212:—‘*‘ After that Gilbert de Clare, 
Earl of Gloucester and Lo of Glamorgan had expulsed. ... . 
ap Med ap Cradoc ap Justin from his seigniory of Miskin, and 
had gotten possession of the Castle of Lantrisent. He deter- 
mined to get the freedom and Lib. . . . of the soyle into his 
own hands, and to alter the customs and usages of the said Lo at 
his own will and pleasure. But the countrymen (wholly bent 
rather than to abyde and suffer a mischief then so great incon- 
venience) made chouse of this Cadogan to be their head and 
Leader, who after many stirrs and bickerings not only defended 
their freedom and liberty, but also their ancient usages and 
customs termed Moes a Defod which that cuntrey enjoy to this 
time.” For an account of Cadwgan ‘‘ Of the battle-axe,” see 
Iolo MSS. pp. 97 and 492. 





The Ancestry of Hopkin Thomas Philip. 19 


There are three independent types of witnesses to 
the ancestry of Hopkin Thomas Philip—the pedigrees, 
the deeds relating to their property, and the poems of 
the bards. 

Dafydd Benwyn wrote an elegy on the death of 
Howel, the son of Hopkin Thomas Philip, which begins 
with the words: 


**A mi’n treiglo mann tra-gloyw 
Yn hawdd ar hyd dyffryn hoyw 
Ogylch y ddwy lann Ogwr 
Fvchan, oera mann am ddwr.” 


The elegy will be found in full below, with the 
poems of Hopkin Thomas Philip. 

It is seen from this poem that Howel was the second 
(surviving) son of Hopkin, and the grandson of 
Thomas, of the Golden Cross Crest, and the great 
grandson of Philip, who was the son of Howel, the son 
of Ievan Ddu, the son of the valiant Griffith Goch, and 
so on to Testyn, says Dafydd Benwyn. The pedigree 
part of the elegy is as follows : 

“ail mab y hopkyn lew mawr 
aith wylwn y waith elawr 
wyr domas or grés aiir grib 
eryr ffelh orwyr ffhylib 
angel o howel hoyw wych 
ap Ievan gwyn bii un gwych 
ap Ievan dii o benn dol 
atirwalch Gryffydd goch wrol 
y ach oedd dygoedd y dyn 
ystyr velly y Iestyn 
y clairch y dyg claerwych don 
a chwynaw y ach einion.” 

Dafydd Mathew the bard, in his poem to Hopkyn 
Thomas Philip which will also be found below, refers 
to his descent from Iestyn and Einion, and also to his 


Tudor blood; 








20 


The Will of Thomas Philip. 


‘*Arth o daw gwg wrth dy gas 
Wyt yma hopkin tomas 
Wyr Ffilip drwy hoff helynt 
O ystyn gwaed Iestyn gynt 
Einon bray wydd non a brig 
Wyt diwydrwydd gwaed dewdrig.” 


Sion Mowddwy also says of him: 


“*Dewr nerthol duwiol ywr dyn 
Dwys dal o aylwyd Iestyn.” 


The following is a copy of the Will of Thomas 


Philip, father of Hopkin Thomas Philip the Bard. It 


is 


bei 


preserved in Somerset House, the reference No. 
ing F. 41, Hogen :— 

“IN THE NAME OF Gop Amen in the yere of of 
lord god My°xxxvj, of the most noble reign of of 
sou’ayne lord henri the viij, kyng of englond and of 
fraunce defendor of the feath lord of erlond and in 
erth suprme hed of the church of englond 
the xxviij yere and the last day of August I 
Thomas Phelipp of the p’ryth of landevodoc 
of whole mynd and sycke of body do make my 
testament or last will aft" this forme fyrst I do 
geve and bequeth my sowle to allmyghty god to 
o° blessyd lady seynt mari and to all the com- 
pany of hevyn and my body to be buried att the 
entring in to the porch of the church of the sayd 
Iandevodoc ZIs0 I do geve and bequeth to the 
cathedrall church of landave vj and viij? also 
to the blacke and greay freirs of Kerdyff xiijs and 
iiij? by evyn porcion, also for my tythes forgotyn 
vj’ and viij? also to Margeret my wyff in the 
hands of Watkyn and hopkyn my sonnes and my 
executores xxviij kyen with a boll and all my 


" the) nance gf ba. sone f° =e, Pg ® Ay : & 
ae oD ( = 194 oes 
! oie (afrct a. pao 
ely <6 aes ZL : 3 aa i 
oe bet tee ea” 49-4 Fp fff lala 
Ota pS $e 3” Secamelee oy : = tos 


‘sof a fs abe fo ee utpe oe, a of Ea Bas 
freed Ah Es:org eee! ae Sis, aie 
oy, |e weitine . be 


EEA: foxy ad t o3ytag~ 


) sea a Gof -. me > cd 
> ¢ fle: eere aM IrhAy ¢ <A $A te PAGO iaguat A 
ie Neth nT ne [se A= 49 S3nifh of Oot. motors (2 i r po Anke Ae 


WO AE Ged Ja deaaoa oe $8 FSD rly? G85) Lyfe ME ABE bd pee T cH. 

[a age tae we at eed & A tee ERD ba Paar ut oe Pe : 
sof tes weg ae Dy me ‘ok che fond be Ue foarte ftio gp! DARED As Ap ay oll 

fillable c He ie 9 tno PAD hy 90 BE tos Mel 


co bth Cre “bo, Ae 17 ba. Cote ELE Pa af tte! tefl de o 





To face page 20. 


ey Melk bore Viele S ee Sk fis 
SU b> Caples * dt all 3) AO) 
"bere ¢ alll bee. re tticbed @ Ceind 6 pore 


PART OF THE WILL OF THOMAS PHILIP. A.D. 1536 Reduced by Mr, J. Blount Hopkins. 





The Will of Thomas Philip. 21 


shepe that fedyth and pasturyth uppon the 
tenement calyd riwr glyn wth all the howsold 
stuff and howse at pantyvi wth all the londs 
porteyning to the said howse during her naturall 
lyff ZiIso to ho! my eldest son a plow vj of 
oxen wt all ther apportyn’ncs and all the schepe 
of twelvemonth old pasturing and being uppon 
the tenement callyd penlloyn lIewn gwent 
and all the yowes and wethers that lyth att the 
tenement callyd y forth vechan HA[so to Wenllean 
my doght® xxxij kyen and hefers w** calvys 
w'h all the schepe that lyth uppon the tenement 
callyd y gyffock ZAlg0 to Watkyn for his p’te of 
my goods vj oxen being att the said riwr glyn 
wh the plow and all ther portin’ncs being in 
keping wt Thomas ap Il’n ychan the last wintr. 
Also to Genet my doght" in the hands of my 
execut’s to her use yf her howsband p’mit the 
viij kyen yf not to remayn to my seyd executrs 
to ther use Algo to cristione my s’vuant viij 
yerlings att hocday next ensuing Also to 
ho! ap Mc ij yerling ZAlso to Wenllean 
my ust" vj° viij? also to Mc ap Ross’ ij 
hefers of ij yere old att hocday next ensuing 
Also to my pryth church of the said llandevodoc 
xx Also I do make and ordayn to be my 
execut’s Watkyn and hopkyn my sonnes above- 
said Also I do make and sette to be my ou’seers 
Mr. Thomas Stradling Esquier Ryse ap Jankyn, 
Wn ap John I’n d’d ap g’l’m, ho! ap thomas ap 
phelipp and Mc ap Mc the residew of my goods 





22 





The Will of Thomas Philip. 


my will fullfyllyd and my detts payd I geve and 
bequeth to my said execut*s these being wittnes Syr 
Will turbyll vicar of llandevodock my curat the 
whych goods I wyll to be equally devyded 
betwene them by my sed ov’seers. 
Depita PETENDA. 

In pr’mis in the hands of Mr. George Mathew 
dyo ap Ralff being surty xj nobuls also John 
lochor for kyen v¥ and xx? also the said John 
lochor and Jankyn bocher for bollocks iij% also 
the said John for wethers att Werefayr xxvis 
iii? yf the said John do pay att mychelmas 
next comyng to my execut’ and be kynd to his 
mother in law and my chyldryn the s’m of vij 
marks then my execut™ to forgeve him v# of 
the sum abovesaid if not to sew hym for the 
whole also thomas sewer of loxston xxv nobuls 
v° iiij? also dd lyson xiij nobuls iije iiij¢ also 
John Greffith xx‘ ij kyen in his keping untyll 
mychelmas next at iiij’ of rent and iiii nobuls 
of. + + + . Also I leue to Ryse ap 
ae for Mr. Thomas my maystr to pay for 
londs that was in morgage in the honds Willm 
lochor x* Also at the burying of my maystr 
his father in my maystrs ..... I leue 
++... . for him ix” litle lackyng & to 
the said Ryse ap Jankyn to pay for my maystt 
the c marke for tythes at xx nobles Also 
I leue to my maystrs father x* of all the rest 
that my maystr.... [torn] me I do geve 
hym as he knowith the sum thereof desyring hym 











The Will of Thomas Philip. 23 


to be good mfayst'] to my sonnes and see that 
they have no wrong. Also, I payd of surts for 
Morgan ap d’d ap ll’n ap Thomas to John Thomas 
d’d ap ho! that I was bound to his father viij* 
Also Richard ap hoell ap Ieu’n for lames and ij 
oxen iiij® ijs Also Jankyn bocher for ij horses 
for the on to be payd att the Assumpcion of of 
lady last past xx* and for the other att hock 
day next comyng xx’ yf he do pay with owt any 
busynes then he to have iij’ batyd att the last 
day of payment yf not to pay the whole Also 
Wn ap Jankyn day Jankyn in money that I 
lend hym and for a bollock xiij* viijé Also 
James bannor and Ieu’n ap ho! ap Thomas for 
John Stradling v' x? also John Will’ dy for 
shepe xxii‘ to be payd att the feast of seynt pet" 
the Appostyll next comyng aft" the date hereof 
Also I payd xvi nobuls to morgan Jankyn for a 
close callyd the broke for ij yers Also I payd to 
dyo goch for iiij closes aext on by a nother for 
iij yers next ensuing after the feast of the purifi- 
cacion of of lady as is specified in an obligac’on 
uppon the bargeyn Also I payd to Robert 
lochor of goston for a close for the t’rme of iiij 
yers after the feast of the annunciacon of o* lady 
next ensuing xxvj’ viij? Also to Jankyn ap 
gr I payd for a close xiij* iiij¢ for ij yers the on 
yere expiryd att the annunciacon of o* lady and 
the other yere next folwing after Also Ross’ 
vawr x‘ & viij¢ save that that is payd Also Ieu’n 
ap Jankyn surty for Ieu’n ap ho! dy v* Also 











24 





The Will of Thomas Philip. 


Thomas I?n dy x‘ also dyo ap Ralff iijs iiij@ Also 
Thomas Andro xxv‘ yf he do pay wth owt any 
delay then he to pay halff of the sayd sum and 
the other halff to be forgevyn hym yf not to pay 
the whole (also gr’ ap Jankyn v°) 
Desir SOLVENDA 

In pr’m’is to Iew’n d’d ap Ieu’n xx* 

Also to greffyth ap Jankyn ap gr’ xii* 

ALso my will is to make particion of my londs as 
hereaftr folw fyrst to howel’my son, the tene- 
ment callyd penlloyn Ieu’n Gwent w'th all his 
app’rtyn’ncs and after my bequests fullfillyd to the 
said ho! my p’te of the ten’ callyd y dinbeth and 
blayn diecher and blayn ogor vechan and a 
tenement callyd pwil mibion ioli w‘" the apprtin. 
ALso to Watkyn my son after the decesse of his 
mother the tenement called panttyvi with all his 
apprtin’nces, and the ten callyd hendre vassett 
wt all his app’rtn’nces, and the ten callyd lloyn 
r iskol w’th all his apprtinncs, and the ten callyd 
pen pont diether and my p’te of the ten’ called y 
gadles and the lond that I boght of George 
Mathew aft my will fulfyllyd w’th all ther app’rt’ns 
and the pasture of the wod callyd y greic 
dy and the wod to be comen betwene hym 
hopkyn Jankyn and ho! gwyn his brothers yf 
they have nede to hit. Aso my wyll is that 
Jankyn and ho! gwyn be fownd to scole to make 
them p'sts yf god will by my said executores 
Also to hopkyn my son ij tenements callyd doy 
gellir vid w all ther appurtn’ncs and all ther 








To face page 24. 


Photo. by Mr. J. Blount Hopkins. 


PANTYVI, 
THE ANCESTRAL HOME OF THE HOPKINIAID OF LLANDYFODWG. 








The Will of Thomas Philip. 25 


medows and hays at a place callyd moyl cw 
vywceh and all the lands in that hyll that 
p’teinith to the ten callyd blayne cu’ vewch andthe 
londs callyd ynys vathew in the same length and 
bred as I boght hit of George Matthew w’th all 
ther app’rtin’ and the ten’ called Aber cu’ vewch 
wth all his apprtin’ and the said ten callyd blayn 
cw vywceh w’'th all his apptin so that hopkyn 
do sett the value by the yere of iij’ iiij? of 
londs to Watkyn my son w’th owt the walls callyd 
y wall lloyd for the londs that Watkyn hath 
wthin the said wall and the ten’ callyd y Kay 
pica and the ten callyd Krieic ller ty poyth 
unto the said wall and v akers of hay lying 
betwene nant y gerownt and the howse at 
bryn gwyn wth all ther apprtinncs Atso all 
my londs betwene garo and ogor to watkyne 
and hopkyn my sonnes yf that Jankyn and 
ho! gwyn be pr’sts yff on of them will not be 
a prst my will is the said londs shalbe made 
sufficiont to him and to his heyrs for eu’ exept 
a close callyd kay Ieu’n gwent the which close I 
will that hit shal remayn to the ten callid pen 
lloyn Ieu’n gwent yf on be a prst & the other 
that hath the londs as is above said w‘towt heirs 
then the said londs betwene garo and ogor shalbe 
devyded betwene my son... . to have hit to 
them & to their heyrs for eu’ yff Watkin or hopkyn 
do dy wthwt [heirs] my will is that the ten” callyd 
Noynyr iskol wth all his app’rtinncs & londs of ij* 
rent I boght of george mathew shall remayn to 











26 


of 
vol 





Llandyfodwg Deeds. 


ho! myelds’son ALso if watkin or hopkin do dye 
my will is that he that out levyth of them schall 
have the others londs that dyed yf he that dyeth be 
without heyrs & also so that I have exeptyd Also 
my will is that howell the eld' my son shall have 
the tenement called y dinbeth or blane diecher 
for such rent as now they be rentyd yf his 
brothers have not great nede nowe to hit or 
sthorly hereafter my will is that the said ho! 
schall have hit fre for the space of iiij yere next 
comyng and the said ten’ schalnot be set owt 
to rentto no man wth owt the said ho his leve 
at any time or seson.” 
Coram Magistro Johanne Barbo™ probatum 
xx° Nouembris Anno domini 1536 jura- 
mento Howelis ap d’d_procuratoris 
executorum quibus comissa fuit....... 
The abstracts of the deeds relating to the property 
his Llandyfodwg ancestors will be found in the last 
lume of the Margam MSS. (pp. 100—119) and 


from which it will be seen that the following deeds 
support the pedigrees and the testimony of the bards: 


Vol. vi, p. too, Grant to Ievan Dhue ap Griffith 
Gough, A.D. 1429. 

p. 103, Quit claim by Philip ap Howel ap Ievan 
Gwyn [and others] to Thomas Philip of Glyn- 
ogour, A.D. 1531. 

Grant by . . : . . to Thomas Philippe of Glyn- 
ogour—at the special request of Philipp ap 
Howel ap Ievan Gwyn, father of the said 
Thomas Philip, of . . . , A.D. 1531. 





Llandyfodwg Deeds. 27 


The following record the transactions of Hopkin 
Thomas Philip’s brothers : 


Pp. 105, Quit claim by Howel ap Thomas of Llan- 
devodoc to Watkyn ap Thomas, his brother, 
A.D. 1540. 


Grant to Walter Thomas ap Phelipe, a.p. 1541. 
p. 106, Grant by Walter Thomas Phelyp to Jaynkyn 
Thomas Phelype, a.p. 1549. 
In the last deed the name Watkin appears as 
Walter, the two being synonymous. 
Watkin was a Justice of the Peace and Constable 
of the Hundred of Ogmore in rst Edw. vi. (1547), 
and we also find his brother Hopkin the poet filling 
the office of Constable of Ogmore in a.p. 1571. 


The following deed relates to Hopkin himself : 

p. 111, Bond of Hopkin Thomas Phelipe of Lan- 
dovodock, Co. Glamorgan, gentleman, and 
Jenkin ap Ievan ap Jenkin of Langinor, same 
co., gentleman, to Thomas Watkin of Lando- 
vodock, gentleman . . . . , A.D. 1577. 


Thomas (father of Hopkin), whom Dafydd Benwyn 
describes as of “the Golden Cross Crest,” was a son 
of Philip, the son of Howel who married a daughter 
of Thomas the son of Ievan. 

This Thomas, the son of Ievan, married a daughter 
of Howel the son of Philip Hir the son of Evan the 
son of (Harleian MS. 1975, p. 84) David the son of 
Griffith, the son of Cadwgan, the son of Cynfyn 
Vychan, the son of Kynvelin, the son of Kynvelin, 
the son of Rees Goch, the son of Maenarch, Lord of 











28 The Work of Hopkin Thomas Philip. 


Brecon, paternally descended from Cradock Vreich- 
vras. 

Tevan, the father of the said Thomas, married 
a daughter of Llewelyn, the son of Ivor Hir of 
Miscin, the son of Howel of Llantrisant, the son of 
Ifor Vachan, the son of Ivor Hen, the son of Caradoc, 
the son of Einion ap Collwyn. 

The same Ievan was the son of David, the 
son of Thomas Ddu of Talygarn the son of Cynfrig 
ap Howel ap Madoc ap Iestyn ap Gwrgam. Thus 
the genealogy of Hopkin Thomas Philip was traced 
to Iestyn, Einion ap Collwyn, Cadwgan Fawr, and 
Maenarch, as well as from the valiant Griffith Goch. 

His pedigree is also given in the Peniarth MS. 132 
=Hen 436, p. 305, Kelli yfid, Ll.dyfodwg, hopgyn 
ap to, ap ph, ap ho, &c. 


THE Work or Hopkyn Tuomas PuILip, 


More than enough perhaps has been said about his 
genealogy; let us now see what can be said of his 
work. Most of his works which have come down to us 
remain in manuscripts, and have never been printed 
with the exception of one or two poems, and his two 
sets of Zriads which he recited before the assembled 
Bards of Tir Iarll at Whitsuntide, a.p. 1572, which 
will be found on pages go2, 903 and go4 of the 
Myvyrian Archaiology. These triads were copied by 
Iolo from the manuscript of Thomas Hopkin of 
Coychurch. : 

There is also in the Myvyrian a short account of 
Hopkin Thomas Philip taken from a MS, of Evan 





The Work of Hopkin Thomas Philip. 29 


William of the Farm, in the Parish of Llanfleiddian 
(Cowbridge). 

In this account it is stated that Hopkin lived at 
Gelli Vid, of which he was the owner, in the parish of 
Glyn Ogwr (Llandyfodwg), and where he built a new 
house. 

When it was completed he invited the bards of the 
neighbourhood to dinner and song. 

They sang of the market which Hopkin had 
established in Glynogwr, of the new tavern and its 
good ale, while some of them who were priests con- 
tended strenuously for the unreformed faith and the 
Mass on every Sunday and Holy Day. 

The following was the opinion of Gwilym Hir, one 
of the workmen of Hopkin Thomas Philip on some 
of the questions discussed : 

“Tri pheth sy gas avrived: 
Dadleuon dyn pengaled 
Sain di lés eferen Sul, 
A marchnad gul heb drwydded. 
Cas havyd tri pheth arall: 
Y creiriau a gar anghall 
Tavarn lle mae’r drwg a’i dardd 
A cherddau bardd diddéall. 
Tri pheth mwy cfs no’r cyvan: 
Ofeiriad balch ei anian 
Prydydd pwl yn vardd y blawd 
A chlerwr tlawd ei driban. 

(Myr. Arch: p. 905).” 

We know from his elegy to Twm ab Ievan ab Rhys 
that Hopkin was his bardic disciple. 

Nearly all his works, with the exception of his Zriads 
and his love-song: 


**Mwyn ddyn deg clyw fab a’th gais 
Yn d’alw i glais y glasdon,” 


consist of religious poems, which, though never printed, 





30 The Work of Hopkin Thomas Philip. 


appear to have been handed down from father to son 
in the memories of the old people of Glamorgan, even 
to Iolo’s time: 

“Morgan Pywel o benthiw’r Glynn, a Thomas 
Llywelyn o Regoes, a‘Hopcin Twm Philib o’r 
Gelli Fid, a William Cap Du, a Llywelyn Sion o 
Langewydd, a wnaethant lawer o ganiadau teulu- 
aidd duwiolion, ag y mae amryw o honynt ar gof 
gan y cyffredin ym mlaenau Morganwg hyd y 
dydd heddyw” (Iolo MS. No. 2, p. 331). 

MS. No. 9B at Llanover seems to be rather unique 
in containing almost nothing but religious poetry such 
as this described by Iolo, and here there are without a 
break twenty-three religious poems by Hopkin Thomas 
Philip while some of them are missing. 

The poetry of Hopkin Thomas Philip is interesting 
because, apart from the edification we receive in reading 
it, it illustrates the religious opinions and convictions 
of the men of Glamorgan during a period of transition 
from the Old Learning to the New. 

All his religious poems are exhortations to “cease 
from evil, and learn to do good.” 

There are two strains of thought running through 
them, one dogmatic—the religion of the schools and 
of the ‘“Primers,”—the other simple and effective 
illustration of his subjects by allusions to scripture 
incidents. 

It is the teaching of the ‘primers’ (such as that of 
Dr. Price of Brecon) set tothe music of the bards. It 
is the gospel sung to the hill-men of Glamorgan by 
one of themselves, 








The Work of Hopkin Thomas Philip. 3r 


There is perhaps nothing to which a Roman Catholic 
could object in all his poems, except perhaps sins of 
ommission, there is certainly not one word that could 
be construed as an attack on the unreformed faith, 
while there is little with which a present day Protestant 
could not agree. 

The doctrinal position of the poems of Hopkin 
follows on the lines of what was probably the first book 
to be printed in the British tongue, Dr. Price’s Primer, 
“Yny lhyvyr hwnn,” &c., in 1546, when Hopkin was 
a young man. 

In this book there appeared, in the words of the 
Preface: 

“Yn enwedic y pynckeu y sy anghenrheydiol y bob 
rhyw gristion y gwybot dan berigyl y enaid, sef 
yw hynny: pynckeu yr ffyd gatholic, ar wedia 
dysgoed duw yni, a elwir y pader ar deng air 
dedyf, ar gwydyeu gochladwy ar kampeu ar 
veradwy.” 

The author states thaf though these were contained 
in sundry old manuscripts, yet they were not accessible 
to the people: 

“Ac er bod y rhain gyda Ihawer o betheu da erailh 
yn yskrivennedic mewn bagad o hen lyfreu kym- 
raeg, etto nyd ydy y llyfreu hynny yn gyffredinol 
ymysk y bobyl.” 

At the same time it is quite possible that Hopkin had 
never seen Dr. Price’s book. 

The one thing to be noticed is this that Hopkin 
strove to implant exactly the same lessons in verse 
which Dr, Price did in prose, 








32 The Work of Hopin Thomas Philip. 


Dr. Price gave the articles of the Creed under the 
heading “Credo, ney bynkey y ffyd gatholic;” the 
Lord’s Prayer under “Pater Noster, ney wedi yr 
arglwyd;” the Ten Commandments under “Y deng 
air dedyf, ney yr dec gorchymmyn Duw.” 

Here we have also set out: 


“Y saith pechod marwol. 
Syberwyd neu balched. 
Kenvigen ney gynghorvynt. 
Digassed, neu irlhoned. 
Lhesged neu diogi. 
Aggawrdeb ney gebyddiaeth, 
Glythineb. 
Godineb, neu aniweirdeb.” 
The seven works of Mercy are also set out in the 
words: 
“Saith wethred y drigared. 
Rhodi bwyd i newynawg. 
Roi diawd y suchedig. 
Roi lletty y belhennic. 
Rhoi dilhad y noeth. 
Govwy claf. 
Rydhau carcharawr. 
Cladu y marw.” 
In one of Hopkin’s early poems he begs God and 
Mary to help his teacher—Twm ab Ievan ap Rhys 
who had departed this life: 


“Sag i harchwn yn un air 
i ddiiw a mair vod wrtho.” 


He thus prays for his departed friend : 
“fond Ile bu vaiys yn brawd 
trwy vaiaii’r cnawd ny dwyllo 
yr arglwydd jesii7drwy ras 
T;domas, ‘ai maddiio,” 











The Work of Hopkin Thomas Philip. 33 


There is another expression to which many modern 
Protestants might object, where he describes death 
coming upon us and finding us unprepared: “an Ilygru 
heb olau tan, na chyffes lan na phenyd,” without the 
“light of fire, holy confession, and penance.” 

It was a custom to carry a light before the Blessed 
Sacrament of the Body and Blood of Christ, so it is 
most probable that it is the Holy Communion to 
which he alludes, while “Holy Confession,” provided 
a man’s conscience ts burdened with any weighty matter, 
is provided for in the Book of Common Prayer, 
and Penance is a practice to which many of our old 
parish registers bear record down to recent times. 

He gives a very exalted place to the Blessed Virgin 
Mary, ‘“‘the Royal” or “ Queenly Virgin” : 

“lle maen eistedd ai vab mwyn, a gad or vorwyn 

vrainiol.” 
As to her purity, and the manner of the conception of 


Christ he says : 


‘‘holl alleog wyd yth vraint, a thad ir saint ai buchedd 
a mab yth verch mair ddi nam, glan yw dy fam nyd rhyvedd 
hi thygoedd naw mis ny bry, hael jesii wyd ai tivedd 
ath eni yn ddiiw ag yn ddyn, ag nyd vel un or gwragedd 
vel haul drwy wydr yr haf, i doethost naf ath rhinwedd.” 


In but four lines he refers to the Ten Command- 
ments, the three enemies of man, and the seven deadly 
sins : 

“ef a rhoes i voesen gynt, mewn tabl prynt na chollyd 

ddeg gorchymyn nydoes vawr, ny cadw yn awr pei synyd 

mae tri gelyn dyn ny braint, a vyddai’r saint ny gweglyd 

ar saith pechod ywr prif ffyrdd, a gerdda myrdd ny bywyd.” 

He alludes to hearing the Ten Commandments read 
every Sunday in the Parish Church in the words: 


\L LIBRARY, , 








34 The Work of Hopkin Thomas Philip. 


‘*ag nyd vel hynn, vy’r gorchymyn 

gynt a rhodded, ar i ddegfed 

maer deg ve wis, heddiw’n ddibris 

er i dangos, yn bob wythnos.” 
He calls the Scriptures our Charter : 
“an siarter yw sgrythyr lan, nyd gwaith penn man a bysedd 

an sel yw dy basiwn di, vel dyna i ni ddigonedd.” 

He frequently alludes to the seven works of virtue: 


“Rhoi bwyd i’r newynog tost, heb wnaethyr bost na chaiso 
clod a diod yn ddiddig, o bydd sychedig evo 
a dillata’rmoeth yn hawdd, trwy barch ai wawdd i drigo 
dros nos y disithrwr pell, mae hynny’n well na sardo 
a govwyr claf ai styny, ai gladdy gwedy amwisgo 
a chynfiwrdo’r carcharor vo’r porthor ny gystyddio.” 


Nor was he unmindful of the necessity of a right 
faith, for he goes on to speak of the ‘Twelve Articles of 
the Apostles Creed : 

*Ond bod yn ffydd yn ddi wann, y naiiddeg bann y gredo,” 

The seven deadly sins which he thus describes in 
one poem are alluded to in nearly all: 

‘mae saith pechawd, yn tyvyn cnawd 
mal gwyg ymlith, tywys gwenith 
yr hain an tynn, i lawr danyn 
vel na Jesa, un gwaithred ta 
balchder ywr penn, llid cenfigen 


trachwant diogi, gwres cnawd rhythni 
llymar saith sy, annwyl heddy.” 


From another place where he speaks of the seven 
deadly sins we learn that the Lord’s Prayer was still 
known among the Welsh people as Y Pader (Pater 
Noster) : 

“godineb medd-dod yntwy, a drefnir vwy nar pader.” 


He speaks in several places of the three “Theo- 
logical Virtues” of Faith, Hope and Charity: 


‘ag od archwn hynn drwy flydd, a gobaith yvydd syber 
a chariad firwythlon di veth, ni gawn bob peth a gaiser,” 





The Work of Hopkin Thomas Philip. 35 


and the “three enemies of man,” the world, the flesh 
and the devil : 

“‘cariir tri gelyn di awd, y byd ar cnawd ar wiber.” 

His poems generally begin with an invocation of the 
Trinity ; they deal with many doctrines and allude to 
many incidents in the Bible, but in them no mention 
whatever is made of the pope, the clergy, or the 
sacrifice of the mass, they teach, however, contrition, 
confession and penance, with fasting and Prayer as 
part of the Christian discipline : 


‘a chyffesy pob rhyw vai, a rhoi bob rhai ddelyo 
trwy wylovain a phenyd, ag ympryd a gweddio.” 


These, then, were his “views” upon questions which 
are still many of them debated by the Christian world 
and always will be, but beneath all these there is the 
solid bedrock of the Gospel story which he sang to 
the hill-men of Glamorgan in Elizabeth’s time, and in 
which we rejoice to-day : 

“Jesus Christ, the same yesterday, to-day, and for ever.” 

No one on reading his poems can doubt that he 
had a very extensive knowledge of his Bible, the 
Apocrypha included. In an age when there was very 
little preaching, when times were changing, when few 
could read and write even amongst the Welsh gentry, 
his poetry was treasured in the memories of the men 
of Glamorgan and must have had great influence for 
good. 

But besides being a religious teacher, he was a man 
of culture and accomplishment. 

The following passage, for example, shows his know- 
ledge of the Classics; 





36 Hopkins’s Wife—Jenet Ievan and her Family. 


* Erculys ovalys wt j 
ym hunan yn ymboeni 
yn cael tristyd coll Trustan 
y vydd lais ne Ovydd lan.” 


He was a friend of Anthony Powell, and of Thomas 
ap Ievan Madog the Bard (whose elegy he wrote). 
Dafydd Llwyd Mathew, and Sion Mowddwy, both 
addressed poems to him. Dafydd Benwyn, the 
Heraldic Bard, had the highest regard and respect for 
him, and addressed him in the words: 


‘wir ddywaid fenaid y vyny—hopgyn 
gwn nath hepgor Cymry 
e hwnn ywr gaeaf hynny 
glas ynn oi fronn glwys iawn fry.” 


Apart from his poems we have some sidelight on his 
character and accomplishments from the Bards of his 
day. From these we learn that he was much respected, 
a companion of the Bards, a Master of Welsh poetry, 
a man of single heart, who was ever ready to speak a 
word or strike a blow for the right ; a pillar of learning ; 
charitable and generous, given to hospitality ; a soldier 
and a man whose equal it would be hard to find. 


Hopxin’s WirE—JENET IEVAN AND HER FAMILY. 


Hopkin married Jenet Ievan, descended from Rhys, 
Lord of Solven, son of Iestyn ap Gwrgan (Clark’s 
Genealogies pp. 102 and 522), She was a daughter? 


Her family intermarried greatly with that of Thomas ap Philip 
(Clark, ibid, p. roz and p. 522 especially).. In the Fenton MS. 
(12) at Cardiff it is given under the title of ‘Ton Ithel Ddy.” 
Her nephew Ievan married Catherine, a daughter of Watkin 
Thomas Philip, and Jenkin her brother married Gwen, the 
daughter of Evan Philip Howel Ievan Gwyn, while Edward her 
nephew married Barbara, daughter of Charles William of Mar- 
cross, Another daughter of Charles William of Marcross married 
Lewis Hopkin Thomas Philip (wrongly set down in Clark as 
Lewis Hopkin Howe? Philip, p. 390). The genealogy of Jenet 








The Will of Levan ap Levan ap Jankin. 37 


of Ievan ap Jenkin, Her nephew Evan ap Ievan ap 
Tevan Jenkin was the arbitrator in a dispute between 
Hopkin Thomas Philip and his nephew Thomas 
Watkin Thomas Philip* concerning wood growing in 
Llether kyd in a.p. 1582, and this Evan married Jenet 
the daughter of Walter Thomas Philip. The Will of 
her brother Ievan ap Ievan ap Jankin is one of the 
oldest in the Probate Office at Llandaff. It bears the 
signature of Hopkin Thomas Philip and Anthony 
Powel amongst others as witnesses. Below will be 
found a hurried transcript of it. 


In the name of God, Jesus Christ, Amen. 


The xiith daye of July in the yeare of our Lord God 
1579. I Tevan ap Ievan ap Jankin, of the parish of Llan- 
devodoc, in the dioces of Llandaff, being seke in bodie nen the 
lesse of good and pfect remembranc laude and prays be to all 
mightie Gode do make my last will and testament in man and 
frme folowing ffirst I bequethe my soule to the mercye of all 
mightie God and my bodie to be buried in the prshe churche of 
landevodoc frsaid. Itm I geave toward the repacon of the 
cathedrall churche of Landaff xii. d. Itm towarde the relyf of 
the poore of the said prshe of landevodoc....... Item I 
geave and bequeve unto catrin my well yd wyf the moytie of my 
water gryst myll cymonly callyd Melin Ievan du during her 
nataral lyf upon condicon that the said catr. .. . after my 
deceasse shall paye the moytie of all such charges as shall happen 
fo. ... . « in repaying the... .. of the said mill, and shall 
keep the same in good and sufficient repacon during her said lyf 
tyme. Item I geave and bequeve unto my sonne Thoms ap Ievn 
one... . tenent of lands . . . . appurtennce comonly called 
and knowen by the names of caye glas and bryn gwyn in as large 
and ample man as the same now is in the tenn and occupaco of 
llen phe leng sett and beng in the said pss of Landevodoc. To 
have and to hold the same tenent with his appurtennce to hym 
and to his heirs for ever upon condition that the said Men phe 


Tevan is:—Jenet, daughter of Ievan ap Jenkin ap Griffith Ychan 
ap Ievan ap Llewelyn ap Gwilym ap Evan ap Rees ap Morgan 
Ychan ap Morgan Arglwydd ap Iorwerth ap Rees of Solven ap 
Testyn ap Gwrgan. 


*Margam MSS., vol. vi., p. 112. 





38 Stoned Levan. 


shall enjoye the said tenent the years unexpired of the leas upon 
the same by me hertofor granted according to the . . . . of the 
same. Item I geave and bequeve unto Edward my sonne one 
tenent of lande with his appurtenn being sett and lenge in the 
prshe of Langunor, comonly called and knowen by ye name of 
pant nawell. To have and to hold to hym and to his heirs for 





er to be holden of the chef lord of the fee by. ..... of old 
HNO SN wis es Item I geave and bequeve unto Catrine my wyf 
the moytie of my pt . . . . and portion of the teithing barne of 
HOON a ss alae upon condicon that she shall paye the moytie 
of . + rente as are due from... .. + for my said pte of 
the said barne to the quenes ma and to lewis grono lessor of the 


same, Item I geave and bequeve to the said Catrine my wyf V 
kyen L shepe and X lames with the . . . . of all my household 
stuff, with one fether bedd. Item I geave and hequeve unto my 
daughter Cathrine the yonner being unmaryd V kyen ii heyeffers 
of iii years old L shepe and X lames. I geave unto Catrin Jenn 
my sones doughter one yerlng best. Item my will that Jenn a) 
Jenn my eldest sonne shall be my true and laufull exector of this 
my last will 
[Mark signature]. 

Item my will is that Catrine my wyf shall have the... . of all 
such tooles, Implements that remaynythe in my forge at the myll 


to be used by such as she shall appoynt during her naturall lyfe 
upon condcion that she shall not sell gave or do awaye the same 





or any pt thereof or . . . . during the tyme afforsaid by such as 
she shall appoynt. 
Ase oer apone my testment my well belovyd brother 


Jenkin ab Jenn 
lewis ap Jenn Phe 
hopkyne thoms phe 


{Mark signature] 
Thomas Powell 
Anthony Powell 
Hopkyn Thoms 
Jankin ap Jenn. 

Hopkin’s wife Sioned Ievan was a very worthy lady 
and highly praised by the Bards, Dafydd Llwyd Mathew 
and Sion Mowddwy. She is said to have been like 
Sarah and Susannah of old, a buxom and cheerful 
woman, a treasure to her husband, a hospitable lady 
of the house, and very kind to the poor. 





To face page 38. 








Photo. by Mr. H. B. Pittway, M.A. 


THE SIGNATURE OF HOPKIN THOMAS PHILIP. 
A.D. 1579. 








The Will of Hopkin Thomas Philip. 39 
Dafydd Llwyd Mathew sings of her : 


**Sioned ail Susana deg 
Syr ioed val Sara wiwdeg 
Mawr wych hoyw y merch Ievan 
Mwyn y chwrt am win a chan 
Da yw Sioned wych iawnwaith 
Da Hopkin wyd hap can waith.” 


Nor is Sion Mowddwy behind in his praise of 
Hopkin’s spouse: 


** Ay briod dda y gobrwyay 
Yn Ilawn hap yn llawenhay 
Y devod Sioned Levan 
Heb warth ar ged borthir gwan.” 
Tue Descenpants oF Hopkin THomas PHILIP 


AND JENET IEVAN. 


Hopkin was well-nigh heart-broken when his wife 
and his two sons, Thomas and Ievan, were taken from 
him, and poured out his complaint in the beautiful 
poem, in which are the words: 


“*Dyn am day fab arab aeth 
Dan hirwask yn dwyn hiraeth 
Dofais pan dygwyd Ivan 
Diiw mawr oi waith do mor wan | 
Dwyn Tomas vraywas oi vri 
Dra anwyl oedd dreyeni 


Delwir wraig dalh oreugall ” 
Diiw rhyr plant ffyniant ny phall.” } 
Hopkin followed them to the “long home” in a.p. 

1597. Considerable difficulty was experienced in | 
finding his Will at Llandaff, because it was indexed 
under the name of “ Phillips” and the name referred 
to as “ Hopkin /okx Phillips,” a mistake of the same 
kind as was made in Clark’s Genealogies, p. 390, where 
in place of Lewis Hopkin Howel Philip should be read 








40 The Will of Hopkin\Thomas Philip. 


' “Lewis Hopkin Thomas Philip” as having married 
Bessie, the daughter of Charles Williams of Marcross, 
she being the Elizabeth referred to in this will, her 
sister Barbara having married Edward Ievan, first 
cousin of Lewis Hopkin Thomas Philip and referred 
to in Hopkin Thomas Philip’s poem: 

“* Trugaroccaf Dad a Duw a wyr pob rhyw feddylon” 
as “ Edwart fy nai,” “ Edward my nephew.” 


The Will was written in a very small hand, and is in 
parts (the edges) illegible. 


“In the name of God, Amen, the sixth day of June, 
in the yeare of our Lord God 1597, and the 
piece thirteth yeare of the reigne of our 
soveraigne lady Elizabeth by the grace of God of 
England ffran[ce and Ireland] Queene defender 
of the faith, I hopkin Thomas Phe of the psh 
of Landevoducke within the [diocese of Llandaff] 
beinge [sick] in bodie but of sounde and pfecke 
memorie (I thank god therfor) doe make my laste 
will and test{ament] in manner and forme flowing 
In primis I comende my soule into the hande of 
god, and my bodie to Christian burial. Item I 
geve and bequeath to the Cathedrall Church of 
Llandaphe xiit- Item I bequeath towards... .. 
parish church one weathre of two yeares olde. 
Item for my mistithing one ewe of two yeares 
olde. ItemI geve..... poore of my parish 
v Item my will is and I do hereby devise and 
bequeath one tenemente comonely called nant 
+++... One other tenemente comonely called 











To face page 40, 





























THE WILL OF HOPKIN THOMAS PHILIP. 
A.D. 1597. 




















sh 


Photo. by Mr. H. B, Pittway, M.A. 











The Will of Hopkin Thomas Philip. 41 


Abernant y gerwyn, one other tenemente comonely 
called hendre cadogan, one other [tenement] or 
pcell of Landes called hendre verricke, one other 
tenemente or pcell of Landes called hendre 
yorath and all messuages....... Landes, 
medowes, pastures, and woodes, furses and 
heathes accepted reputed used or taken as pte or 
peell member or [branche] of the tenementes or 
peells aforsaid or of any of them withall and 
singular their appurtenances, and all myne estate 
right tithe [reversione] and interest of in and to 
all the same tenements and pcells and all other 
the'same ...... with the appurtenances last 
Mesure cerae Lewis hopkin my sonne and Elizabeth 
his wife To have and to holde all the same 
tenements and all other the said [messuages 
eee ] appurtenances to the same Lewis and 
Elizabeth for and during the tearme of their 
natural Lives and of the longest liver of them 
and from and after their decease to the heirs of 
the said Lewis of his bodie upon the body of the 
said Elizabeth lawfully begotten and in default 
of such heirs to the right heirs of the said 
Lewis for ever. Item my will is and I do 
hereby devise and bequeath. ..... commonly 
called kelli vid issa an other tente called kelly 
dywyll, one other pcell of Landes comonely called 
CHAPS, 50:3 a yn [erw] wenn and y cae bach 
and half an acre of medowe lying in Gwayn 
vrechan and all messuages, houses, Landes, 
medowes, pastures, woodes, fursses, and heath 


yp 














42 


The Will of Hopkin Thomas Philip. 


accepted, usd or taken as pte, pcell, member or 
branche of the said pcells afforesaid or of] any 
of them withall and singular their appurtenances 
and all myne estate right tithe reversione and 
interest [of in and to all the] said tents and pcells 
and all other the same .... with their apphenans 
last aforesid to hoell hopkin my sonne and his 
Lawful heirs for ever. Item my will is, and I 
doo hereby devise and bequeath to my sonne 
Watkin hopkin..... heirs for ever, one pcell 
of Landes which I purchassed of my brother 
Watkin Thomas Phe lying and beyng...... 5 
called y wall wenn. Item I geve and bequeath 
to my daughter Jane Hopkin xxtie kyne and 
Api Sas and twentie Lambes and two steeres 
of three years olde to be paid to her upon the 
tyme of her mardg at the..... of my sonnes 
Watkin hopkin and Lewis hopkin. Item I 
geve and bequeath to my sonne hoell hopkin 
forties (3). oa and thirtie lambes and two steers 
of three yeares olde. The rest of all my goodes 
and Cattelles not [otherwise ...... ] bequeath 
to my sonne lewis hopkin whom I do nominate 
and constitute sole and only executour of this my 
last will and [testament]. Item I do revoke all 
wills, testaments and legazies heretofore by and 
made or bequeathed or...... his testibus, 
Thomas Watkins, Richard Jenkin, Watkin 
Thomas, Edward ap Jenn, Morgan Johnes 

[seal missing, no signatures].” 











Thomas Hopkin Thomas Philip. 43 


The inventory’ of his stock is of interest as showing 
the price of cattle in Glamorgan at the close of the 
reign of Elizabeth. 

Hopkin had several children besides those men- 
tioned in his Will. His eldest son Thomas and his 
son Evan pre-deceased him, but it appears from the 
pedigrees and the deeds that Thomas married and had 
issue. 

He married Cecil, daughter of John Llewelyn of 
Caerwigga, who survived him’and afterwards married 
Thomas Gamage of Oldcastle (Clark ibid, p. 390 xii.). 

It will be noticed that Hopkin Thomas Philip does 
not mention Gelli Vid itself in his will, only Gelli Vid 
isha, which he leaves to a younger son. He does not 
leave Gelli Vid to his eldest surviving son Lewis 
Hopkin, as it had probably been settled on the heirs 
of the body of his son Thomas Hopkin in the marriage 
settlements. 

The following curious entry is contained in Clark’s 
Genealogies, p. 531, xiv.: 

“Edward Hopkin Morgan [of Goytre] m. 1st 


*A true Inventory of all the goodes and cattelles moveable 
and unmoveable of hopkin Thomas Phe of the parishe of Lan- 
devoducke within the dioces of Landaphe, late deceased pred by 
Jeun ap Jeun ap Jenkin and John Thomas ap John: 








In primis xiiii. kine pric - + - - xxs. a pere. 
Item viii. steeres pric - - - > XvVS. a pere. 
Item viii. heffers pric - - - - - xvs, a pere, 
Item ix. yerelings pric - - - - - viii. a pere. 
Item xi. calf pric- - - - 7 2 ++. @ pere. 
Item three hundred sheepe ric - - iis. a pere. 
Item the corn pric - - - - xxli-nobles. 
Item fortie lambes pric- - - - - ...a pere. 
Item one nagge price - - . - - xxs. 








44 The Daughters of Hopkin Thomas Philip. 


Elizabeth, d. of Anthony Powell, of Llantwit; 2nd 
a da. of Hopkin Thomas Philip, and had a dax., 
died young. Hem. 2nd Mary, d. of Thomas 
Hopkin ap Thomas Philip of Pliogwen(?)” 


The following deed from the Margam MSS. will, 
however, throw some light on this curious entry: 


“853. Grant by Edward Morgans of Goytre and 
Marie his wife, to Thomas Gamadge of Coytie, 
and Hopkin Thomas of Pendevodocke, of 
messuages and lands in Swanzey, Loughor, and 
Llangevelach, to the use of the said Edward and 
Marie, and of Henry their son Mary his wife, and 
their heirs male, &c. Dated roth March, rr Jab. i. 
(A.D, 1614).” 


This deed is followed by deeds between the same 
parties, dated roth March, and 24th March of the 
same year (Margam MSS. vol. ii., pp. 62 and 63). 


Here then are the deeds of settlement on the 
marriage of Harry, son of Edward Hopkin Morgan, 
with Mary, daughter of Thomas Hopkin Thomas 
Philip, her brother Hopkin Thomas and her step- 
father Thomas Gamage taking the place of her father 
as parties to the settlement. 


Hopkin Thomas of Gelli Vid (grandson of Hopkin 
Thomas Philip) married Jenet, daughter of Francis, 
sixth son of James Thomas of the Llanvihangel family 
(Clark 274). Margaret and “ Juhaun,” daughters of 
Hopkin Thomas Philip are not mentioned in his will, 











The Daughters of Hopkin Thomas Philip. 45 


as they were sufficiently provided for by their marriage 
settlements. 


The former married Thomas ap Richard of Ynys 
Arwed? (Clark, p. 156) to whom a poem was addressed 
by Dafydd Llwyd Mathew the Margam bard (Llan- 
over MS., B.i., p. 498), and in which the following 
complimentary reference is made to the said Margaret: 


**A phyrhaus drwy hOff roesaw 
heb hurt rédd ywch priod draw 
einoes hir ddaeonnys hwy] 
aed yna i Varged annwyl 
tég yw rhif ateg hoew ras 
tai aml merch hopgin Thomas 
Aigr hael gywir wehelyth 
O Phylib yw ddi ffael byth 
da yw honn gannaid hynod 
di dol verch da delyai vod 
daeonnys oedd a dinam 
doeth dwyn wawd i thad ai mam 
duw roes jawn gést wres angerdd 
dau dda ynghyd médd yngherdd 
apla dau enw plaid Aeinon 
hyd Thomas wyd Thomas a honn.” 


*The following proves that this marriage took place about 
twenty-five years before Hopkin Thomas Philip died. 


“291. Quit claim by Richard Thomas of Ynys Arwed, co. 
Glamorgan, gentleman, and Leissan ap Richard, Vicar of St. 
Cadoc’s-juxta-Neth, same co., bachelor of arts, to Anne verz 
William, widow and relict of Jankin ap Richard, for life; then 
to Thomas ap Richard and Margaret his wife, for the term of 
life of the said Thomas and Margaret, in tail, with specified 
remainders, etc., called Marles, and in the parish, fee, and 
liberties of Kenffig. 


Dated: 16th November, 13 Elizabeth [a.D. 1571]. 
Signatures. Broken seals. 
Vellum {Latin} 


Witnesses endorsed :—Rees ap Jankyn Llen, Rees ap John 
ap Res, etc. (Margam MSS.) 








46 Howel Hopkin Thomas Philip. 


From this union there was a numerous issue,* 


The other daughter of Hopkin Thomas Philip— 
Joan—was also provided for by her marriage settle- 
ments,? and was not therefore mentioned in the Will 
of her father. 

She bore him two sons, Thomas and Hopkin (Clark 
245, xxi.) and a daughter, Jenet, who married Griffith 
ap Matthew William of Bridgend [Howel Gitto of 
Baydan], but no descent is recorded from them in 
Clark. 

I know not what became of Jane, who is mentioned 
in her father’s will in 1597. 

Howel, the second surviving son of Hopkin Thomas 
Philip died young, for his elegy was sung by Dafydd 
Benwyn, his father’s friend, and nothing seems to be 
recorded as to any descendants from him. 


Thomas (ap Richard ap Thomas of Ynis Arwed) married 
Margaret, d. of Hopkin Thomas Philip of Llangonydd, and had: 
(a) Richard Thomas of Marlas, m. Wenllian, d. and co. h. of 
Thomas Howel of Aberdylas ; (b) Ievan ; (c) Hopkin, m. a d. of 
Rees William ap Rees David of Penderyn; (d) Llewelyn, m. rst 
ad. of Ievan Gitto Ievan of Llanwonno” (Clark ibid, p. 156), 
Richard Thomas had Hopkin, who had Thomas Hopkin Prichard 
of Marlas, who executed a deed in 1661. Margam MSS,, iv. 
227. 

*1219. Deed of Settlement on the marriage of Llyssoun 
Thomas, son of Thomas Jankinn of Llangonoid, and Johaun 
verz Hopkinn, daughter of Hopkin Thomas Phillip of Llando- 
voducke, whereby a messuage and lands called beinge y veod, 
half of a mountain furze, heath, etc., are conveyed to the said 
Hopkinn and to John ap Morgan of Kenfigg, co. Glamorgan, 
gentleman, in trust for the said parties, in tail with specified 
remainders. 

Dated sth July, 32 Eliz. [a.D. 1590]. 

(Penric and Margam MSS., Third Series, p. 32). 

Other deeds relating to the settlements on this marriage are 
contained in the qth series of the Margam MSS., on pages 209 
and 210, numbered 2880 and 2947, 








Watkin and Lewis Hopkin. 47 


We shall meet with Watkin’s name in the survey of 
A.D. 1614. The name of Howel Hopkin does not 
occur in this survey, so that he died between a.p. 
1597 and A.D. 1614. Perhaps the William Howel 
whose name finds a place there, was his son. 

Lewis Hopkin, the eldest surviving son of Hopkin 
Thomas Philip, and ancestor of Lewis Hopkin the 
bard, of Llandyfodwg, was the first of a series bearing 
the names of Lewis Hopkin or Hopkin Lewis for 
several generations. His name occurs in the Margam 
MSS. in connection with a dispute which he had with 
his cousin, Thomas Watkin, concerning wood-growing 
in Llether Kyd, in the year 1608 (vol. vi. pp. 112 and 
116, Nos. 2142 and 2159). 

The name of Lodovicus Hopkino de Glinogor, 
gen., is found in the Jury lists for the County in 13 
James I, and again in the year 1621. (Record Office, 
Welsh R. Mainprize Files. No. 118-119, Bundle 21, 
No. 25.) 

The marriage of this Thomas Watkin to Catherine, 
daughter of Morgan Cadwgan, is recorded in the 
Harleian MS. 1775, p. 84. 

Many of the old family now left Llandyfodwg and 
sought pastures new. 

Philip,? the son of Howel Thomas Philip, is found 
at Bassaleg. 


*Margam MSS. p. 108. 

**2124. Bond of Phillip Howell, of Besalecke, co. Mon- 
mouth, and Ievan ap Ievan ap Jenkin, of Llandovodock, co. 
Glamorgan, yeoman, to Thomas Watkin, of Liandovodock, in 





48 The Family of Lewis Hopkin, 


Jenkin Thomas Philip married Gwenllian, the 
daughter of Howel Jenkyn, and is known as the 
ancestor of the Llangeinor family (Fenton MS, 12 
p. 217). 

The family of Watkin Thomas Philip became 
possessed of lands at Coychurch,* Llanharry, and 
Llansannor, and in the last named place we find their 
representatives down to the year 1678, Watkin 
married Gwenllian, daughter and heiress of Sir 
Thomas ap Jenkyn Powel, of Glyn Ogwr, who 
survived him, and married John Gamage, of Coity 
(died a.p. 1584). She bore him Barbara, the heiress 
of Coity, who married Sir Robert Sydney, created 
Earl of Leicester in ap. 1616. Thomas Watkin 
Thomas Philip was therefore maternal half brother to 
the Countess of Leicester (Clark 390, xii., 544, xii.). 
We know from the Surveys of the Manor of Ogmore 
(of which Glynogwr formed a part) that the family of 
Lewis Hopkin Thomas Philip held lands in the parish 
at least down to the year 1650, A most interesting 


4100, to stand to the award of Philip Morgan, of Gwerne y 
Cleppa, co. Monmouth, and others, concerning a tenement and 
lands, and commons, heaths, and wastes in Llandovodocke, 
called Pen lloyne Ievan Gwente. 

Dated: 1oth May, ro Elizabeth [a.p. 1568]. 

2125a. Final concord, whereby Thomas Watkyn recovers 
against Margaret, widow of Hoel Thomas, deceased, a/ 
Margaret verz Llewelyn, widow, and Philip Howel, a messuage 
and lands, wastes, etc., in Llandovodock, for £20. [Latin. 

Dated in the Court of the Great Sessions at Cardiff. 

2ist May, 10 Elizabeth [a.D. 1568]. 


*Margam MSS,, Third Series, pp. 150, 156, 159. 





Surveys of Ogmore. 49 


document in the Public Record Office is the rental 
and survey of the Manor of Ogmore in the 12th year 
of James I. (Special Commissioners, Duchy of Lan- 
caster, No. 981). 

This document contains : 

“The Presentment of Edward Gamage gent, llen 
Morgan gent, Richard Jenkin gent, Watkin 
hopkin gent, Lewys hopkin gent, Jenkin Griffith, 
Teun Jenkin ap..... William John William, 
Tevan ap Ievan, William Howel, John David 
Powel, Richard William, Thomas Ievan, James 
David Treharn, Thomas Arnold, Morgan John de 
dunraven, Roger Jenkins, John Bonvill, Watkin 
dd., Thomas James and llen ap Ievan unto the 
articles of survey given unto the said Jury in 
Charge, att a court of survey held for the manor 
aforesaid, at the Castle of Ogmoure the last day 
Of August:. 2... 2 

Under the heading : 

“ Liberi tenentes de Glinogwr,” we find the names 

hopkinus Thomas generosus 
Watkinus hopkin generosus 
Lodovicus hopkin generosus : 

Of the Jury making the Presentment the following 
sign with their own hand: 

Edward Gamage, Richard Jenkins, Thomas James, 
Jenkin Griffith, Roger Jenkin, Lewis Hopkins, and 
Thomas Arnold ; the other signatures are all mark 
signatures, 

Lewis Hopkins signs with a very fine hand, while 
his brother, Watkin Hopkin, signs with a mark, 








50 Freeholders of Llandyfodwe. 


Lewis Hopkin Thomas Philip was married to his 
wife Elizabeth, a daughter of Charles William, of 
Marcross, before his father’s will was made in 1597, 
so that the “ Lewis hobkin” who was witness to the 
will of his second cousin Watkin ap Evan in a.D. 1636 
was the grandson of the bard Hopkin Thomas 








Philip. 

ns Piilip 

Tevan Thomas 

| 

Tevan 7 Cath, Chas. ae Jenet= Hopkin 
| T | i : 

at Thos. Edward=Barbara _ Eliz. = Lewis 

Watkin (ob 1636). Lewis 


Jane= Morgan John 
(Marriage settlements?a.D. 1630).r 


In “The names of all the freeholders within every 
parish in the ten hundreds of the County of 
Glamorgan, in the year that Watkin Lougher was 
High Sheriff—1634,” now in the Swansea Library, 
the following is the complete list of the freeholders of 
Llandyfodwg : 

“ Landyvodocke 

Morris Matthew, gent. 
Lewis Hopkin 

Hopkin Thomas 
William Howell Mirick 
Jenkin Griffith 

Watkin ab Evan 
Howel Hopkin.” 

tMargam MSS, iv., p. 218, 











Hopciniaid of Llandyfodwg. Sr 


In the Survey of the Manor in a.v. 1637 [13 
Chas. I.] (General Series Roll 789) amongst the 
“Liberi Tenentes de Glynogwr ” are: 

hopkinus Thomas 
Lodovicus hopkin, gen. 
howellus hopkin 

And in the Parliamentary Surveys, Glamorganshire, 
No. 1, Ogmore, described in the document as “ late 
parcell of ye possessions of Charles Stewart, late King 
of England,” and dated zgth April, 1650, we have 
under :— 

“ Freeholders in Llandovodduge” 


Lewis Hopkins and 
Thomas Hopkins 


bracketed together, with the name of Howell Hopkin 
apart, sothat this Thomas was most probably a 
brother of Lewis. He was probably the Thomas 
Hopkin who died at Llanbleithian in a.p. 1674. 

His will was made on 21st August, 1671, and 
proved at Llandaff on 16th July, 1674. He says 
therein “my body to be buried in the Church of 
Landevodock.” His property was to be divided 
between his three daughters Elizabeth, Mary, and 
Jane, in case his wife predeceased him. His daughters 
were appointed his executors, and Mr. Thomas 
Williams, parson of St. Mary Church, and Mr. 
Edward Williams of the same parish, to be supervisors, 

The family of Llewelyn Hopkin, of Peterston- 
super-Ely, seems to have come from Llandyfodwg, 
for, in his will made in May, A.D. 1640, and proved at 
Llandaff, we read, “ whereas Meiricke ap Meiricke of 





52 Hopciniaid of America. 


Landevodoke in the diocese of Llandaff deceased the 
late husband of Jane Llewelyn daughter of and to the 
aforesaid Llewelyn Hopkin had in his lifetime mort- 
gaged certain lands of his... .. id 

His will was witnessed by Hopkin Llewelyn and 
Joan John, 

There was also an Evan Hopkin of Llandyfodwg, 
for letters of administration of his estate were granted 
in London on roth day of August, 1656, “to Jane 
Williams alias Hopkins, the relict of Evan Hopkin, 
late of Llandevodock, in the county of Glamorgan.” 

We know from the Rev. Lewis Hopkins that his 
ancestors in the time of the Civil Wars “ were of the 
Royal Party,” and probably suffered in consequence. 

The next generation is found living at Lluestowen, 
in the parish of Llantrisant, about a mile from the 
border of Llandyfodwg. It is not known when or 
how this property came into the possession of the 
family. Here, however, we find Hopkin Lewis dying 
in 1682, with Lewis Hopkin as his infant son, who 
became the father of Lewis Hopkin the bard. 

Lewis, the bard, returned to his ancestral parish, 
and in Glynogwr, in its parish church of Llandyfod- 
wg, his bones repose with those of his ancestors and 
many of his descendants, 


STEPHEN AND Ezexie. Hopkins. 


In a.D. 1630 a Thomas Hopkin left the port of 
Cardiff for America (probably a son of Lewis Hopkin 
Thomas Phillip). 


After arriving in America, he married a daughter of 








Hopciniaid of America, 53 


Mr. Benedict Arnold, who was the first Governor of 
Rhode Island under the first charter obtained in a.p. 
1644. 

Stephen, the great grandson of this Thomas Hopkin, 
was one of those who signed the Declaration of Inde- 
pendence of the United States. 

His father was the only son of William ap Thomas 
Hopkin. He married Ruth, daughter of Rees William 
Wilkinson, a preacher among the Baptists in Provid- 
ence. Stephen, his second son, was a brother of 
Ezekiel Hopkins, who was made a Commander of the 
fleet of the U.S.A. in a.D. 1775. These particulars of 
Stephen Hopkins, which were copied from “The His- 
torical Collections of Rhode Island,” vol. ii, p. 213, in 
America, in March, 1840, are followed by the 
words : 

“Many of the relations* (of Stephen Hopkins) are 
now living and following their occupations in 
Cardiff (England). Miriam Hopkins, daughter 
of Thomas Hopkins, was married in 1828 to 


*Gwel ‘* Y Cyfaill,” rhit xxxiii, Medi, 1840, cyf. iii, ‘ Cof- 
iant Stephen Hopkins.” ‘* Y mae Ilawer o’i berthynasau yn awr 
yn fyw, ac yn dilyn galwedigaethau yng Nghaerdydd. Miriam 
Hopkins, merch Thomas Hopkins, a briododd yn 1828 4 Thomas 
Walters, ieu., o Abertawy, mab Thos. Walters, diweddar Bryn- 
ydd yr Hen Gastell, yn Abertawy, Swydd Forganwg, Deheudir 
Cymru. Hefyd, Edward Hopkins, ei ewythr, a adawodd Gaer- 
dydd ac a aeth i Lundain, a daeth yn fasnachwr enwog yno. 
Tiriodd yn yr America yn Mehefin, 1637, ac ymsefydlodd yn 
Hartford, Connecticut, a dewiswyd ef i fod yn Llywydd o’r 
flwyddyn 1648 hyd y flwyddyn 1654. Wedi hyn dychwelodd i 
Lundain, lle*y bu farw, Mawrth, 1657. Vide ‘ Historical Col- 
fection of Rhode Island,’ vol. ii, p. 213, and Hutchinson’s 
‘ History of Massachusetts,’ p. 81, and his ‘Collection of Cons. 
Saunderson’s Biography of the Signers of the Declaration of 
Independence,’ vol. vi, p. 225.” 














54 The Maids of Tytalwyn, 


Thomas Walters, jun., of Swansea (Glam.), son 
of Thos. Walters, Merchant. 

His uncle, Edward Hopkins, also left Cardiff and 
settled in London (Eng.) and became an eminent 
merchant. He emigrated to America in 1637, 
and settled in Hartford, Con., and was chosen 
President from 1648 to 1654. After this he 
returned to London, where he died 1657.” 

Thus both a signatory of the declaration of the In- 
dependence of the U.S.A. and a head of its Navy came 
from the Hopkiniaid of Llandyfodwg, the above-men- 
tioned Miriam being a daughter of Thomas, the son of 
the Rev. Lewis Hopkins of Bromyard, the son of 
Lewis Hopkin of Llandyfodwg. Stephen was not only 
a man of action but a man of letters, for he wrote, “The 
rights of Colonies considered,” which was published 
by order of the General Assembly in A.D. 1765. 

THe Marps or TyTALwyn. 

Sion Bradford said that Wil Hopkin, of Llangyn- 
wyd, was descended from one of the Maids of Ty 
Talwyn. 

Lewis Hopkin said the same of himself, and of Iolo 
Morganwg. 

The first part of the account of these maids was 
written down by Iolo in the Llanover MS. 57 (page 
181). It was written in the spoken dialect of 
Glamorgan and was transcribed for the “ Cymmrodor” 
for January, 1881, wherein it appeared. An excellent 
translation of this is given in Cadrawd’s ‘ History of 
Llangynwyd” (p. 179), which is here reproduced : 

“ T heard an old man at Llangynwyd sing a curious 








The Maids of Tytalwyn. 55 


kind of a song. It consisted of the names of 
all the rivers in Glamorgan and their fountain 
heads, said to have been written by one of the 
Tytalwyn poetesses. One stanza of it is as 
follows: 


Blaen Gwrych, Blaen Gwrach, Blaen Gwrangon, 
Blaen Ffrydwyllt, Blaen Cynaeron, 

Blaen Afan sy’, Blaen Llynfi syw, 

Blaen Garw yw’r Blaen Creulon. 


It is said of the Poetess that her lover had com- 
mitted some offence against her, and had angered 
her ; and that she would not be reconciled to him 
upon any account, until that he should visit all the 
rivers of Glamorgan and their fountain heads, and 
connect their names together in a song of his own 
composition, which he should shew her. This he 
took upon him, and spent many a month wandering 
along the riversides to their fountain-heads, until he 
had become so wasted in his flesh that scarcely any- 
thing of him remained but the skin and the bones. 

Yet, for all that had been, there remained some 
tenderness in the heart of the poetess, and she had 
compassion upon her lover; and what did she, but 
she herself visited all the rivers unknown to her lover, 
and placed their names in a song in the metre of the 
Glamorganshire Triplet (Triban Morganwg). At this 
time she was in the dress of a boy. She knew right 
well of the house of a friend of her lover’s where he 
often lodged. She went there and asked for a night’s 
lodging. ‘You may have halfa bed, if that please 
you,” said the housewife: “I have but that, because a 
fair youth cometh here to-night to occupy the other 





ere em sete 








56 The Maids of Tytalwyn. 


half.” “That will please me well,” said the strange 
lad, and went into the house. In a little while he 
requested that he might go to his bed, for he was sore 
tired, having walked far that day. ‘You may go,” 
said the housewife, and he went. Shortly there came 
the poor lover to his lodging ; he was shown to his 
bed, and was told that a very handsome youth was to 
sleep with him, and that he had gone right early to 
bed because he was very weary, having walked far 
that day. 

“God bless him,” said the lover, “and sweet rest 
to him. Would that the hour of rest had come to me.” 

And he went to bed, but could sleep but little. 
With the light, the strange youth arose, and, leaving 
the blessing vf God upon that house and the family 
within it, went his way. But upon the pillow he left 
a paper, with the song written upon it, containing the 
names of all the rivers of Glamorgan and their fountain 
heads, and above the song, these words—all being 
written in a hand strange to the lover: “ Zake the 
help of a song from one who loveth thee.” The lover 
took the paper, and read it, and read it, and read it 
again. At one moment leaping with joy, at another 
casting himself upon the bed with tears and sobbing ; 
but at the last, girding himself and going with flying 
feet to the house of the maid, to win whom he had 
suffered so much. He was admitted to her ; but was 
not granted a kiss of reconciliation until he had shewn 
the song. Upon hearing this, he drew the song from 
his bosom, and laid it before her. ‘ Now, upon thy 
truth,” said she, “tell me whether thou hast made 





The Maids of Tytalwyn. 57 


this song.” Said he, answering, “‘I wandered along 
every river in Glamorgan, from its mouth to its 
fountain head; but sickness came upon me from 
being in the weather so greatly as I was—-wet and 
dry, frost and snow, heat and cold. But though I 
tried to the utmost power of body and soul to put the 
names of all of them in a song, yet could I not satisfy 
myself with one little word. And there for thee is 
the truth, as I shall answer before God. Look upon 
my face and my pale cheeks. Having given up every- 
thing, heart-broken, almost distracted, there came one 
day a fair youth to a house where I lodged, and he 
left upon the pillows, where he lay for one night in 
the same bed with me, the paper I have laid before 
thee. I will believe no less than that he was an 
angel from heaven. For his sake, do what thou 
would’st not do for my sake. Have compassion upon 
me. Do this for the sake of the angel, and for the 
sake of God who sent him.” 

“ Since thou hast besought me in the name of God 
and his angel,” said she, “ I will be reconciled to thee.” 
And so it was ; they were married speedily afterwards, 
and lived long in love and happiness, the father and 
mother of many children, and the Adam and Eve of 
all the poets of the land, save of those who are 
descended from the other sisters; for it is said that 
there is no poet in the country that is not descended 
from the Maids of Tytalwyn, and this saying is a 
common proverb in Glamorgan to this day. 

It is not clear at what time or period of the world 
the Maids of Tytalwyn lived, but there appear to be 











58 The Maids of Tytalwyn. 


some grounds for believing that it was some two hun- 
dred years ago, or thereabouts. From the language 
of the poem of the Flowering Bush, said to be the 
work of these Maids, it might be gathered that they 
lived some five or six hundred years ago. But it is 
well known that the peculiar meter of these verses and 
the peculiar rhyming of sounds in them (cynghanedd 
unodl heb gynghanedd o gydsain), have remained in use 
in Glamorgan up to very recent date. The following 
are the verses : 
Tue First MAIDEN. 
* Docco lwyn yn fwyn ei drwsiad, 
Glasliw glwysion dirion dyfiad, 


Yn ochr y maes a’i laes ganghenau, 
Tew gofleidiog teg ei flodau.” 


Tue SECOND MAIDEN: 


** Docco lwyn yn fwyn wedi’i drwsio, 
Gwyn ei fyd a gai fyned dano 
Dail mor loyw llwyn hoyw a hyfryd, 
Gwn fod wrtho law f’ anwylyd.” 

Tue THIRD MAIDEN: 

** Llwyn meillionog deiliog dulas, 
Hardd i gampau gwyrdd o’i gwmpas, 
Plethiad gwead gwiail irion, 
Tew gwyn gliad torriad tirion.” 


This is what I have procured of the seven stanzas of 
the song which was composed and sung between the 
six sisters and their brother in honour of the Flowering 
Bush. I knew another a year ago, but I have forgotten 
it. I think it is to be found in local tradition even yet, 
and that it is known to a few here and there. But 
one thing is somewhat strange to me, and that is, that 
notwithstanding the amount of tradition that is found 
in Glamorgan relating to the Maids of ‘Tytalwyn, I have 
not hitherto seen one word concerning them in writing. 





The Maids of Tytalwyn. 59 


And it is, moreover, a remarkable thing, considering 
how many of the writings of poets and orators are 
preserved in Glamorgan, above all the shires of South 
Wales, and, indeed, I must say, above any county in 
all Wales, North and South, for all these things, I have 
not met so much as one word concerning the Maids 
of Tytalwyn, savea little written by Sion Bradford from 
his own memory. The brother of the maids died 
young and unmarried. All the maidens were married, 
and according to county tradition, more or less of the 
poetic awen has inspired every generation of their 
progeny unto thisday. Ihave often heard a proverbial 
saying alluding to this. “It is not strange that he is 
a poet,—he comes from the Maids of Tytalwyn.” 
Tytalwyn is to the south of the parish of Llangynwyd, 
in the Commot of Tir Iarll, and near to the border of 
the parish of Margam. It is a good farmer’s house, 
that is, good among the farmhouses of Glamorgan, the 
best houses in Wales, beyond all comparison. 

It will be noticed that the account terminates rather 
abruptly. The reason for it is this. The Jo/o ZSS. at 
Llanover are a collection of Iolo’s papers of all sorts and 
sizes, brought together and placed as nearly as pos- 
sible in their proper order. These papers concerning the 
Maids of Tytalwyn, however, were bound in separate 
volumes, so that the continuation of the account 
appears in MS. 54, p. 363. In this continuation, Iolo 

x Y mae wedi myned(o werthiad, ys deucant o leiaf o flynyddau 
oddiwrth y Teulu a fuant gynt yn berchen arno, ag ni ellais i gael 
hyd yn hynn, enwau neb o’r Teulu, amgen nag enwau bedydd y 


merched sy’n ysgrifennedig gennyf yn rhywle i maes o nghyrhaedd 
i nawr yng nghanol carnedd ofnadwy o fan beprynau, gwaith 











60 Lolo’s visit to Lewis Hopkin. 


says that the property was sold by the family which 
possessed it, at least two hundred years ago, and that 
he had failed to obtain the names of any of that family 
with the exception of the baptismal names of the 
maids written on some papers then out of 
reach and which, being mixed with a heap of 


blwyddyn fyddai eu chwilo i maes, ac nid yw’r enwau ynawr ar 
*y nghéf. 

Lewys Hopcin yn clywed taw un o Llangrallo oedd ’y mam 
a ofynnwys imi pwy’n oedd hi oddyno, a phwy’n oedd ei thad ai 
mam, a chwedi gwedyd wrtho, ‘ Nid rhyfedd,’ ebe fe, ‘ eich bod 
yn Brydydd ydd ych chwi fal minnau yn dyfod o un o ferched y 
Ty Talwyn, gwyddwn er yn blentyn fod eich Tad cu yn berthyn 
i mi ond nis gwyddwn fel yn awr taw wyr Edward Matthews o 
Din y Caeau oeddech chwi.’ Gofynais iddo pwy oedd merched 
Ty Talwyn, yna efe a rows immi beth o’uhanes. A-chyn hynny 
nid oeddwn erioed wedi clywed sill am danyn, ond wedi hynny 
casglais amryw fan gofeion am danyn o ben gwlad. 

Dymma’r maint sydd ar atgof ynawr genni, ni fyddaf fi fyw fyth 
i chwilio i maes y sydd genni mhlith y mheprau am denyn, wedi 
myned dros gofimmi. Ydd oeddyn mewn cydnabyddaeth a Lewis 
Hopcin er ynghylch pumtheg oed, ond er mynyched ’y buo i’n ei 
gyveillach ni ddigwys i’r nall na’r Ilall o hono ni son am ein 
tylwythau neu’n perthynasau, am hynny nis gwyddain ni ronyn 
ein bod o led bell yn geraint perthynas. Yn 1770 bu farw y mam, 
claddwyd hi yn Liangrallo ym medd ei Thad cu, rhywfaint wedi 
hynny mi eytho i Hendre Ifan Goch, Ty Lewys Hopcin. Ydd 
oedd ef wedi clywed am gladdedigaeth y mam yn Llangrallo, fe 
ofynwys imi pwy’n oedd hi o Langrallo, gwedais wrtho taw merch 
Edward Matthews o Dj’n y Caeau oedd hi, y mae perthynes 
yntau ryngoch a mi, ebe fe, ag ydd ych fal yn dyfod o un o 
ferched y Ty Talwyn. Nid rhyfedd eich bod yn brydydd. Hyn- 
ny oedd y son cynta rioed a glywaisiam ferched y Ty Talwyn, 
gofynnais iddo rywfaint o dynhwyddyd am danyn, ag fe rows 
imi hanes fal hynn ‘ Ydd oedd gybelled ag ydd wy’n deall, saith 
o blant yn y Ty Talwyn ynghylch trichant [deucant] o flynydd- 
au’n ol, fwy neu Jai, ni ellais i ’rioed wybod yn well am denyn, 
ond o’r rhain ydd oedd un mab yn brydydd a chwech merch o 
brydyddesi, bu farw y mab yn wr ifanc heb fod erioed yn briod, 
fe briodwys bob un o’r merched, ag y mae rhywfaint o awen 
brydyddaidd ym mhob un o’u heppil, {wy neu lai,’ yna fe ddywed 
wrtho i pwy fodd ydd oedd e’n dywad 0 uno henyn, acym mhwy 
fodd ydd oeddwn ninnau drwy fy nhad cu a hwnw drwy i fam ’n 
dywod or un. Cymmeras ei dynhwyddyd i lawr ar lyfr ond y 
mae wedi myned ar goll ers hirfod maith ymhlith eraill o bethau 
lawer iawn.” (Llanover MS. 54, pp. 363, 365). 





» face page 60. 





Photo. by Mr. H. B. Pittway, M.A. 
10LO MS. 54. P. 364. 
IOLO’S AUTOGRAPH. 











Lolo’s visit to Lewis Hopkin. 61 


others, ’twould take a year’s work to find them. He 
had also forgotten the names. 

When Lewis Hopkin heard that Iolo’s mother was 
from Llangrallo (Coychurch), he asked him who she 
was, and who were her father and mother, and after 
he had told him he said: “It is no wonder you are 
a poet, for, like myself, you come from one of the 
Maids of Ty Talwyn. I knew from childhood that 
your grandfather was related to me, but I knew not, 
as I now know, that you were a grandson of Edward 
Matthews, of Ty’n y Caeau.” Iolo then asked him 
who they were, then Lewis gave him some account of 
them. Before this time Iolo had never heard any- 
thing about them, but afterwards he collected a few 
traditions concerning them. That was all that Iolo 
remembered, and he feared that he would not live 
long enough to search among his papers for what 
he had concerning them, which had passed from his 
memory. Iolo, when he was about fifteen years old, 
made the acquaintance of Lewis, but though 
frequently in his company, neither of them made any 
mention of their respective families and relations, 
consequently Iolo had no idea that they were distantly 
related. Iolo then goes on to repeat himself some- 
what. 

In 1770 Iolo’s mother died, and was buried at 
Coychurch, in the grave of his grandfather. Shortly 
afterwards Iolo’ went to Hendre Ifan Goch, Lewis’s 
house, when Lewis, having heard of the burial of Iolo’s 
mother at Coychurch, asked him who she was, and on 
Tolo replying that she was a daughter of Edward 











62 The Lost Genealogy. 


Matthews, of T¥’n y Caeau, Lewis said, “then we are 
related. You, like myself, come from one of the Maids 
of Ty Talwyn; small wonder that you are a poet.” 

That was the first that Iolo ever heard of the Maids 
of Ty Talwyn, so he asked Lewis to give him some 
account of them, which he did as follows: 

“There were, as far as I can understand, 
seven children in Ty Talwyn three [or two] 
hundred years ago [‘tri’ in the MS. is written 
over ‘deu’] more or less, I could never get it 
more accurately than this, but of these there was 
one son, a poet, and six daughters, poetesses. 
The son died young and unmarried, all the 
daughters married, and there is a certain amount 
of poetic inspiration in all their offspring more 
or less.” 

Then Lewis told him how he (Lewis) was descended 
from one of them, and also how Iolo came from one 
ofthem through his grandfather and mother. Iolo 
wrote this information in a book which had been lost 
for a long while with many other things. 

As Iolo lost the pedigree which Lewis gave him, 
proving their descent from the Maids of Ty Talwyn, 
we have to look elsewhere to find what we can trace 
concerning their genealogy. We must find a family 
of Llangynwyd about three hundred and fifty or four 
hundred years ago with six daughters all married and 
one son unmarried. Such a family is to hand, and 
thus enables us to identify the Maids of Ty Talwyn. 
It will be found in Clark’s Gemealogies under the 
headings: ‘‘ Blaenau of Llangonydd” (p. 168) and 








The Descent of the Maids. 63 
“Cadet of Price of Glyn Nedd” (p. 171), from 
Einion ap Collwyn, their genealogy being as follows : 
Einion ap Collwyn (Clark, p. 151). 
Richard, Lord of Miscin 


Cradoc ap Richard, Lord of Glyn Nedd Rees 
Grono or Goronwy ap Cradoc Tevan 
Rees ap Grono plvia 
ee ap Rees (of Llangynwyd) Howel 

| 

| 
Hees David (whence Blaenau of Llangonydd)=d 

| 


Clark pp. 168 and 171. 





| 
Howel or Griffith=Ann d. of Meyrick ap Evan ap Jenkin of 
| Blaen-Llynfi 


tbvan Blaenau=Wenllian d. of Jenkin ap Rees of Glyn Nedd 
| 





Howel= Malt d. of Gwilim Prees Lloyd ap Adam [Thomas of 
| Cefn Pennar] 
| 


Evan= Alice d. of Lle’n ap Jenkin ap Rees of Glyn Nedd[Wen- 





llian d. of Dd. ap Meyric ap Rees ap David Lleia] 


| 
Llewelyn Meyric= Marg d. & co-h. of Thomas Dyo [Thomas 
Howel] 





t m. 3 (3) Gladys m. ; (4) Cath. 
(x) Joan m. ; (2) Jene re 2.) Gia (6) Wenllian ; (7) Howel. 
or Eliz. (base) m. 


Here then are the six daughters all married, and the 
son. Weare able to trace some descents from these. 
Joan married Griffith ap Ievan ap Philip Cedrych and 
had issue. With these genealogies before us, before 

1 Griffith ap Ievan ap Philip Cedrych m. Joan and had1, 


Richard ; 2, Thomas ; 3, Ievan m. Jenet d. of Watkin Thos. 
Philip ; 4, Meyric m. Jane d. of —— of Llantwit ; 5, Wenllian 











64 The Contemporaries of the Maids. 


we come to the issue of the other Maids of Ty 
Talwyn, we are able to fix their dates. 


Griffith Goch 
Cedrych Tevan baa 1429 
Evan Blayne Philip Tevan Gwyn 
Powel Tevan Howel Howel 
Tevan (1503) Phitip Jetkin Philip 1521 
Meyric Tak Howel Thomas (Will 1536) 


| | | | | 
Joan=Griffith Sir Thomas Lewis=Wenllian=Jenkin Watkin 
(Parson of Coychurch 
died 1591) 
Tevan Jenet 








Thus the Maids of Ty Talwyn were contemporaries 
of the children of Thomas Philip, of Glynogwr, and 
of Sir Thomas, parson of Coychurch, Joan the eldest 
maid being his sister-in-law. The tomb of Sir Thomas 
is still to be seen in the north trancept of Coychurch, 
with the inscription ‘‘ Thomas Evans, Parson of this 
Church,” the date of his death being recorded as 
A.D. 1591, so he died six years before Hopkin Thomas 
Philip. Moreover we know the date of Ievan ap 
Howel ap Ievan Blaenau, paternal grandfather of the 
Maids of Ty Talwyn, for his name appears as witness 
to a “ Quit claim by Res ap Thomas ap Res to Ievan 
ap Morgan ap Llewellyn ap Morgan, of two tenements 
in the demesne of Avene,” dated 5th July, 18 Hen. 
m, Ist — ap Howel Thomas Powel, 2nd Ievan Gwilym Goch ; 
6, Ad. m. David Jenkin, of Trebach ; 7, Catherine m. John ap 
Wm. Thomas; 8, Alice m. Ievan ap John Lewis Thomas 
Powell. Thomas, the second son of Joan and Griffith, m. Nest 


d, of Griffith David ap Evan David Lleya, of Ystrad (Clark 
pp- 168, 171, 516). 





Some descendants from the Maids. 65 


VII. [1503] (Margam MSS,, vol. i., p. 158). Thus he 
was a contemporary of Philip ap Howel. 

Jenet, the second maid, married one of the Hop- 
ciniaid of Coychurch, Howel Hopkin Vach ap 
Madoc,’ and had issue.? 

Gladys, the third Maid of Ty Talwyn, m. (Clark 
168 and 171) John Llewelyn ap Griffith Hopkin, of 
Llantwit. 

Catherine, the fourth daughter, married Owen 
Tevan Owen, of Ynis Afan. 

Elizabeth [or Isabel], the fifth daughter, married 
William [Rees] ap Rees ap Howel Ddu. 

Wenllian, the sixth daughter, married Howel 
Gwilim Ievan-Tew, and had issue.3 

No marriage or descent in connection with the son 
Howel is recorded. 


*2919. Quit claim by Howell Hopkin Madog of Coytchurch, 
co, Glamorgan, yeoman, to David ap Jenkin ap Ricé Liwid, of 
right to a messuage and lands at Argoed Avan in Llangonid, a.D. 
1573. (Margam MSS. iv, p. 200). 

*Howel Hopkin Madoc m. Jenet and had 1, Ievan, who m. 
Ann d. of Morgan ap Wm. Tyler, and had John. 2, Thomas. 
3, Felice m. John ap John Lleysan. 4, Amabel m. 
Thomas Llewelyn ap Llewelyn David. 5, Jenet m. Reesap John 
Howel ap John Goch, 6, Mary m. Richard ap Thomas Rees. 
Thomas ap Howel m. Mary d. of Gwilim James and had 1 
Hopkin. 2, Catherine m. Rich. Philip Walter of Nolton. 
3, Alice m. Ievan ap Dd. Morgan. Hopkin ap Thomas m. Jenet 
d. of John Matthew of Whitwell, and had 1, Rees. 2, John m. 
Margaret d. of Wm. ap Dd. Thomas. 3, Mary. Reesap Hop- 
kin m, Wenllian d. of John ap Ievan of Treverig (bid 171 & 509). 
By the help of the Will of Rice Hopkin of Coychurch 28th Apr. 
1666, we can trace from him (1) Rice m. at Llanmaes in 1662 to 
Alice Swinglehurst ; (2) Edward ; (3) Jenet m. Watkin Leyshon 
of Coychurch ; (4) Eliz.; (5) Mary, though the order in which 
they should be placed is uncertain. 

3Howel Gwilim Ievan-Tew married Wenllian and had (a) 
Jenkin, m. Catherine d. of Llewelyn Goch ap Griffith ap Howel- 
hir ; (4) Gwilym, m. Joan d. of Rees Griffith ; (c) Thomas, 











66 Some descendants from the Maids. 


The property does not seem to have passed entirely 
from the family (or perhaps we might say that it came 
back to the heirs of a member of it), for we find that 
the owner in 4.D. 1601 was Rhys* ap John Howel, of 
Llangynwyd, who had married Jenet, daughter of 
Jenet the second Maid of Ty Talwyn and Howel 
Hopkin Madoc, of Coychurch : 

“Settlement by Res ap John Hoell of Langonyd 
of a messuage called Ty Talwyn in Llangonoyd 
upon William Powell of Margam in trust for 
Edward ap Rees son of the said Res and Joan 
verz William daughter to the said William and 
their heirs.” (Margam MS. vol. ii., p, 58). 

This Joan was the daughter of William ap Howel 
Thomas Howel, and their issue was (1) Jenkin, (2) 
Mary, (3) Jenet, (4) Wenllian. 

Jenkin ap Edward married (not “ Elizabeth, d. of 
Howel ap Rhys ap Howel Ddu, or David of Gelli 
—,” as is set down in Clark, 164, but) Catherine 
Howel : 

Deed of settlement upon the marriage of Jenkin 
Edward ap Rees of Llangonwyd, son and heir 
of Edward ap Rees and Katheryn one of the 
daughters of Howel ap Rees of Bettws, gentleman, 
whereby a messuage called y Tytalwyn in the 
parish of Langonwyd ‘at a place called Baydan,’ 
ete., are granted to John Powel and another in 

* This Rhys (Clark, p. 164) was the second son of John, 
seventh son of Howell ap John Goch, and had (1) Edward ; (2) 
Crisly who married John ap Thomas Powel Morgan, and (3) Ann, 


who married Thomas, and had (4) Jenet who married 
Morgan ap Rees ap John Thomas Howel. 











Wil Hopkin of Llangynwyd. 67 


trust, &c. Dated 3rd Feby., 20 James I.” [1623]. 
(Margam MSS. p. 4o). 

Jenkin had a son Rees. This son according to 
Clark (p. 164) had (1) Thomas, who married, and 
(2) Morgan. 

The son and heir, however was David,t who married 
twice,? and sold the property to Lord Mansell of Mar- 
gam in a.D. 1726.3 I have as yet failed to trace the 
Hopciniaid (except those of Coychurch) from the 
Maids of Ty Talwyn, but genealogists may find in the 
fore-going some material which will help them in a task 
which need never have been undertaken had Iolo pre- 
served the account which Lewis gave him of their 
common descent from these maids. 


Wit Hopkin or Liancynwyp, 


Cadrawd has collected nearly all that is known of 
Wil Hopkin, and has published most of it in his 
excellent History of Llangynwyd, pp. 89-132. 

The Margam MSS. contain two items with regard to 
him which do not seem to have been recorded else- 
where, and one of which proves Iolo’s tradition that 
he had another brother. 


* Deed of Settlement on the marriage of David Rees, son of 
Rees ap Jenkin and Rachel Powel a daughter of Thomas Powel 
of Tondy in Langonoyd, Co. Glam., whereby a messuage and 
land called Ty Talwyn.... are granted to Wm. Turbervill 
and Nicholas David in trust for the said David and Rachel in 
tail mae specified division and remainder. 1699. (Zééd vol. iii, 


* His second wife was Gwenllian Evan, d. of Evan Jenkin and 
Gwenllian Evan of Margam in the year 1710 (did p. 78). 

3 (Zbid vol. v, pp. 42 and 45, also 3384. An Abstract of the 
title of lands at Ty Talwyn, &c., a.D. 1726. bid. p.42. See 
also 25¢d, pp. 44 and 45, vol. iv, p, 187). 














68 


Wil Hopkin of Llangynwyd. 


“4409. Counterpart of a successive Lease by the 

Rt. Ho. Thomas, Lord Mansel, Baron of 
Margam, to Diana Thomas, of Langonoyd, co. 
Glam., widow, William Hopkin and Jenkin 
Hopkin of the same her sons, of meadow land 
called Gwayne-y-llan, 8 acr—in Langonoyd, and 
a house and land near the Church there, with 
right of pasture on Margam Mountain, for their 
lives at a yearly rent of £4, with royalties 
reserved and special service. 
Dated: 25th March 8 George 1. A.D. 1722.” 
(Jbid vol, v, p. 16, see also p. 104, and vol. iv, 
pp. 261, 323). 

The next item is his appointment as Collector of 


Taxes. 


4865. Cumdy Hamlett in Langonwyd. An 
Assessment of two shillings per pound, being 
his Majesties Land Tax for this present year, as 
followeth 27 May, 1723. 

Assessor: David Jenkin. Collector: William 
Hopkin.” 
There are, however, some “englynion” by him, 


which do not seem to have ever been printed, in MS. 
67 p. (105), 441 at Llanover. These he recited at 
the Pyle Eisteddfod held at Whitsuntide “after the 
great frost.” The first is a retort to a brother bard 
Nicholas Rhys of Bridgend, for some acrid words he 
had used at the Eisteddfod : 


“* Niclas y diflas ei ddn—anhynod 
Yn hanes prydyddion 
*Y ng’lanas ar d’englynion 
Y clwt sych, clyw taw y s6n,” 





Wil Hopkin of Llangynwyd. 69 


The next englyn is his welcome to a stranger, Sion 
Rhydderch, the bard from Anglesea, who attended the 
Pyle Eisteddfod : 
“ Brwnt yw’r Dyn, gelyn pob golau—na rydd 
Air addas heb ammau, 
Pr Dierth na ry’r déau 


A glan gyfarch clodbarch clau.” 
Wit Hopcin Al CANT. 


Ceiriog gives an account of him in Welsh in “ Y 
Bardd a’r Cerddor” (pp. 67-79) which makes very 
pleasant reading. His love song will be sung where- 
ever the language of his fatherland is spoken. It has 
formed the subject of the romance “The Maid of 
Cefn Ydfa” (published in English and Welsh by the 
Western Mail, Cardiff) and well does Craigfryn its 
author say : 

“ Pwy yn ‘ Nghymru lan, gwlad y gan’ nad ydyw 

yn gwybod rhywbeth am helbulon a thrallodion 
y ‘Wyryf Dég o Gefn Ydfa,’ yn nghyda’i 
chariadfab anffodus, Will Hopkin y Bardd? 
Tra y golchir gwadnau mynyddoedd Gwalia Wen 
gan donau ei hafonydd grisialaidd a’i chornentydd 
troellog, a thra y byddo ‘Cymru, Cymro, a 
Chymraeg’ mewn bodolaeth, nid anghofir can 
felusber a nef-awenyddol y ‘ Gwenith Gwyn.’” 

Dr. Joseph Parry, in conjunction with Mr. Joseph 
Bennett, has also written a popular opera on this 
romantic episode. 

Gwae fi na bawni’n meddu 
Y ferch ag wy’n ei garu 
Cawn fyw’n gyttun a theg ei gwedd 


Nes yn y bedd ’y nghladdu. 
‘Wit Hopkin AI CANT 


(Iolo MS. 59, p. 184). 








jo The sojourn at Llantrisant. 


LLUESTOWEN. 


Lluestowen, known also as Llestowen and Llest- 
wyn, is situated on the borders of Llantrisant, about a 
mile from the border of Llandyfodwg parish, between 
the modern Penrhiwfer and Tonyrevail. 

A detached white-washed cottage, some deserted 
rooms of part of the old building and some low bare 
walls, are all that remain of the old place. 

Near to Lluestowen is Penrhiwfer (the farm house). 

Lluestowen is not mentioned in the list of Free- 
holdings" in the parish of Llantrisant for a.D. 1638, 
but Penrhiwfer and Cae Mawr are mentioned with 
Morgan David as the Freeholder. 

No Lewis Hopkin or Hopkyn Lewis finds a place 
as a Freeholder in the parish of Llantrisant, either in 
the list for A.D. 1638, or in the Sheriff’s list for a.D. 
1634, but a Lewis Hopkin is set down as a Free- 
holder in the parish of Llandyfodwg in the latter list, 
which can be seen in the Swansea Free Library. This 
seems to mean either that these Hopciniaid were not 
freeholders in Llantrisant. at that time, or that the 
Rey. Lewis Hopkins placed his ancestors at Lluest- 
owen a little too early, 

The following is the statement of the Rev. Lewis 
Hopkins of Bromyard (eldest son of the Bard), in so 
far as it relates to Lluestowen. Mr. Thomas Hopkins, 
of Ash Cottage, Cardiff, in a letter to his daughter 
Miriam, dated February 6th, 1849, says : 


“T have enclosed agreeable to promise an account 


*See Sem Phillips “* History of Llantrisant,” p. 71. 





























Photo. by Mr. H. B, Pittway, M.A. 


THE HANDWRITING OF THE REV. LEWIS HOPKINS, OF BROMYARD. 


To face page 71 


EE E¥X— —————— ee eT a eT TTT P| 








Statement of the Rev. Lewis Hopkins. 71 


of our family copied from my Father’s writing, 

he lived but a little more than 4 months after, 

it was written Dec. goth, 1788 and he died May 

roth, 1789. I remember the reason he assigned 

for writing it was this. Thinking that none of his 

children would return to Wales, he wished to 

leave a memorial behind him, that we might 

know something of our Ancestors—the freehold 

estate Lestowen, near Caerlan, which had been 

for centuries in the family, was sold by the late ! 

Evan Lewis (who died at Mr. Ward’s) since I 

came to live in Cardiff, the purchaser was the late 

Rev. Mr. Rickards of Llantrissent.” | 
Dec. 30, 1788. Mr. Hopkins’s family in Gla- 1 

morganshire. The Rev. Mr. Lewis Hopkins, of | 

Bromyard, Herefordshire, is the eldest son of 


Lewis Hopkins of Hendre-Efan-Goch in the — 


parish of Landevodock Glamorganshire by 
Margaret his wife, Daughter of Thomas Bevan of 
the parish of Lantrissent, Taylor, who is still 


living. He was the younger son of Lewis 
Hopkins of Peterston-super-Montem gent., who 
was the son of Hopkin Lewis of Lestowen in the | 
parish of Lantrissent gent., who was the son of = | 
Lewis Hopkins of Lestowen gent., who was the | 


son of Hopkin Lewis of Lestowen gent., who was 
the son of Lewis Hopkins of Lestowen gent., who 
was the son of Hopkin Lewis of Lestowen gent. 
1The original document in the writing of the Rev. Lewis 


Hopkins, of Bromyard, is in the possession of Miss M, M. 
Hopkins, 24, Clive Place, Penarth, from which this is copied, 


1 











The Will of Hopkin Lewis. 


Lewis Hopkins, of Hendre-Efan-Goch, and his 
family were the first Dissenters in that Race, all 
his Ancestors were strict adherents to the 
established Church, and these that lived in the 
time of the Civil Wars were of the Royal party. 
His Mother was Joan, the Daughter of William 
Thomas, of Penrhiwverr, in the parish of Lan- 
trissent, gent.” 


The pedigree is correct as far as “ Hopkin Lewis, 
of Lestowen, gent.,” father of Lewis Hopkin, of 
Peterstone-super-Montem. It had probably been _ 
handed down to him that his male ancestors were 
either Lewis Hopkin or Hopkin Lewis for so many 
generations, that Lluestowen had been “in the 
family” for several centuries. There was a certain 
amount of latitude as to the use of the name, for 
instance, Lewis Hopkin’s (the Bard) elder brothers 
were named William and Morgan Lewis. And we find 
the Bard writing to his son on the birth of a daughter 
with regard to a name, “had it been a male child I 
would think that the name of his father, his grand- 
father, and his great-grandfather, would be proper 
enough.” 


The following Will supports the pedigree : 


“ Memorandm that Hopkin Lewis of the prsh of 
Lantrissent in the County of Glamorgan and 
diocesse of Landaffe on the seventh of January 
Anno Dni 1682 made his last will nuncupative 
as followeth viz. hee gave & bequeathed unto his 
eldest son Lewis Hopkin the summe of twenty 








CACHE GENE 


The Will of Hopkin Lewis. 73 


pounds. Item he gave and bequeathed unto his 
daughter Jennett Hopkin the sume of forty 
pounds and his table board and great coffer. 
Itm unto his son Thomas Hopkin the summe 
of twenty pounds, and unto his son William 
Hopkin the like summe of twenty pounds. And 
appoynted and nominated his wife Mary David 
and his eldest son Lewis Hopkin Joynte Execu- 
tors they or the survivor of them mayntayneing 
the rest of his said children with meate drinke 
cloaths and a!l other necessarys untill they were 
of age or marryed. And his will was in case any 
of his sd Children should happen to die before 
hee shee or them came of age or marryed his her 
or theire porcon or porcons by him bequeathed 
shall fall and be between the survivors or to the 
survivor of his said children. Upon the twelvth 
of January afforesd the said Hopkin Lewis died 
And upon the sixteenth of the said month wee 
the psons hereunto subscribed wittnesses to his 
declaring his said will got his memdn Drawne and 
subscribed hereunto. 

Be it likewise remembered that the sd testator 
the time abovesaid nominated appoynted & 
desired his brother Morgan Lewis & his Allise- 
man Wm. Morgan to be overseers of his will and 
guardians of his children. 

James Richard 
‘The mke of Wm. X Morgan 
Thomas Richard 24th May, 1683. 


eee eee ewe a 





| 








14 The family of Penrhiwfer. 


Appraisers names 

James Richard 

Evan Prd 

Gerv. Powell. 

Letters of Administration were granted to Morgan 
Lewis to his use during the minority of Lewis 


This Lewis Hopkin, a minor in 1683, was Lewis 
Hopkin of Peterston-super-Montem, who died in 1756, 
at the age of 81, and was therefore only eight years of 
age when his father died. 

The inventory of his personal estate is of interest 
as showing the value of cattle in Llantrisant in 
A.D. 1683: 

Twelve kine were valued at £18. 
Fifty sheep were valued at £7 105. od. 

In 1597 a cow was worth io/- in Glynogwr as 
against 30/- in Llantrisant in 1683. In Glynogwr in 
1597 300 sheep were valued at 2/- a pare, that is at 
1/- each, as compared with 3/- each in 1683. 

There were due to him “ by specialtys ” the sum of 
4133 10s. od. “Morgan Lewis, Llantrisant, yeoman, 
and Evan Howel . .. . yeoman... . administered 
the estate of Hopkin Lewis during the miniority of 
Lewis Hopkin son of the said Hopkin Lewis.” 

Mary David was perhaps a daughter of Morgan 
David, to whom Penrhiwfer and Cae Mawr belonged 
in a.D. 1638, for we know from his will that he had a 
daughter Mary, who might well have been called 
Mary David, as the practice of the children taking the 











The family of Penrhiwfer. 75 


Christian name of the father as their surname was not 
uniform. In the Survey of the Manor of Glynrhondda 
for A.D. 1630 for instance, Penrhiwfer is set down as 
belonging to Morgan David, Senior; or it may be 
that Lewis Hopkin, of Llandyfodwg (survey 1650), the 
father of Hopkin Lewis, married a daughter of 
Morgan David, senior, came to live on part of his 
father-in-law’s property (Lluestowen was at one time 
part of Penrhiwfer) and called his son Morgan after 
his grandfather. If this supposition is correct then 
Evan Howel (who administered the estate of Hopkin 
Lewis during the minority of his eldest son, Lewis 
Hopkin) was a near relative, being the eldest son of 
Howel Morgan, the son of Morgan David, who died 
in 1649. 

The will of Morgan David is dated 28th March, 1649. 
He leaves his ‘“‘ dwelling house at Pen Rhyw Ver with 
all my houses . . . . and land called Pen Rhyw Ver” 

. unto Margaret his wife during her natural life 
and after her decease to Howel Morgan his eldest 
sons and his heirs. 


He charges his lands called Cae Mawr to the extent 
of £10 per annum in favour of his son Thomas 
Morgan, and leaves legacies to Katherine and Mary 
his daughters, and to his grandson Llewelyn Thomas, 
son of Thomas William. 

In an old Survey of the Manor of Glynrhondda, 
now in the possession of Colonel Picton Turbervill, 
we find Howel Morgan holding Penrhiwfer and Cae 
Mawr in A.D, 1666. 





76 Some old documents. 


Thomas Morgan David died without issue, leaving 
will bearing date 18th April, 1668. 

Howel Morgan died leaving will dated 1st April, 
1679, wherein we find legacies to Evan Howel his 
eldest son, to his other sons Richard, William, 
Thomas, and George ; to his daughters Elizabeth and 
Jennett, and his wife Annie Evan, and his nephew 
Thomas Lewis. 

We have also the nuncupative will of Evan Howel, 
dated 28th Oct., 1708, wherein he leaves everything 
to his daughter Siscil Evan. 

In neither the will of Howel Morgan or Evan 
Howel is there any mention of lands, which leaves 
the inference that Howel Morgan sold Penrhiwfer 
between 1666 and 1679. I am indebted to Mr. 
John Stuart Corbett for the following valuable 
information bearing on the history of Lluestowen : 

‘The old documents relating to Glynrhondda throw 
light upon the ownership at different dates of proper- 
ties near Lluest Owen, but contain no mention of that 
Place itself. All were freehold except Cefn Carn 
Gwerlas, which, until 1697, was leasehold, held under 
lease from the Lord. The name is spelt in a number 
of different ways. 

Ministers Account, 1491-2. Teuan ap Ieuan ap 
David Vachan ap David ap Philip for one piece of extent 
land called Karckenlles Vachan at a rent of 15. 2d. 

Survey, 1570. levan ap Morgan held by letters patent 
29 April 23 Hen. VII. (1508) for 99 years granted to 
Griffith ap Gweyn “ one pcell of land in extent called 
Tyr Keven Carne Konlas rendering ” 8s. 4d. 








Some old documents. 17 


Survey of Glynrhondda, 1630. Ann Meyrick widow 
held “ one parcel of lands called Keven Carn Cyrnlas 
contg 30 acres paying therefor per annum 15s. 6d.” 
The Jury think, “as near as they can learn” the im- 
proved value would be £8. 

By lease dated 30 September 11 Car. I. (1635) the 
same land was demised to Richard Evans at £1 175. 4d. 
per annum for the lives of his sons John ap Richard, 
James ap Richard and William ap Richard. The lease 
contains merely the name of the property, but 

In a Survey Book or Rental temp. Car. II. the land 
still held by Richard Evans under the lease is described 
as “ All that tenement of lands called Ceven Carne 
Cynlais consisting of four p’cells of Meadow pasture 
rough and Mountain ground lyeing intirely together 
Abutt to Nant y Cynlais on the East parte the lands of 
David Richard and Morgan Evan on the South parte 
the lands of William Bassett Dr. at Lawes, Watkin 
Thomas and Richard John on the West parte and to 
the lands of Howell Morgan on the North parte cont 
Ltie acres in the Lopp of Glynronthey aforesaid.” 

[A note is added later as follows.] 

“Sold to Mr. Charles Ievans in fee at the Audit 
1697.” 

The quantity, go 2 acres, as compared with the 30 of 
the older document might be accounted for, if the 
earlier meant ‘“‘ Miscin measure” and the latter statute. 
Still it can have only been the roughest estimate, for 
there must have been far more than 50 acres. 

No doubt Howell Morgan, who was at the time 
owner of Penrhiwfer and Cae Mawr, and whose pro- 








78 Properties near Liuestowen. 


perty is described as bounding the leased land on the 
north, was son of Morgan David, formerly owner of 
Penrhiwfer. 

As to what this leased land was there can be no 
doubt. It was clearly the property referred to in the 
will ev William Thomas, 1730, a point of some impor- 
tance. 

In one of the papers sent, William Thomas is 
described as “of Penrhiwfer,” and so it seems he was, 
but not the owner of it. In a rental of about 1730 he 
appears as ¢enant. In 1748 a Morgan Meyrick was 
tenant. Both in 1730 and 1748 John Williams was 
owner of Penrhiwfer and Cae Mawr, 

The properties hereabouts seem to have changed 
hands many times. 

As to neighbouring lands the following table gives 
fairly complete information : 


HOLDERS OF VARIOUS FREEHOLD LANDS, ACCORDING 
TO OLD SURVEYS OR RENTALS. 


$. @, 

Survey 1570: 
Pen Rhiw fer, Janet Verch Gibb siajeakiouch?: 
Cae Mawr Same on 8 4 
*Kaer Kyllys Ycha, Davidap Hoell David 1 1 
Carne Kyllys Yssa, Thomas ap Morgan T 4 


Carne Kyllys, Ievan ap John and Thomas 
ap Ievan eas Mp me eh ees 





4 2 


* These are of course different from Céfz carn Cynlais which was 
then the Lord’s. These were freeholds, 














Properties near Liuestowen. 


Survey 1630: 
Pen Rhiw fer, David Morgan, sen. 
Cae Mawr, Same 


Part of Carne Cyrnlas, Hoel David Powell 
Tir Carn Carnlas, Richard ap Evans 
Carn Cyrnlas, Gibon Thomas Morgan ... 
Part of Carn Carnlas, David Richard 


79 


00000 
° 





We 2 


[No doubt there is an error here, The render of Gibon Thomas 
Morgan should be ts, 4d. instead of 2d. This would make 


the total 4s. 1d., or id. less than in 1670.] 
Rental Temp. Car. II.: 
Pen Rhiw Ver, Howell Morgan ... 
Cae Mawr, Same 
Carne Cynlasse, David Richard ... = 
Part of Carn Cynlass Ycha, John Morgan 
Carne Cynlass yssa, John ap Ievan Richard 
and Jobn ap Evan John 
Part of Carne Cynlass yssa, Thomas How- 
ell and Watkin Thomas 


Rental 1778: 
Pen rhiw fer, Samuel Price, Esq. 
Cae Mawr, The same 


Carn Curlas Ycha, Robert Wheeler, Clk. 
Now called Cae Garw, The same 

Carn Curlas Ycha, Thomas Gibbon 

Ty yn y Bryn, Thomas Matthews, Esq. ... 
Pt of Carn Curlas Ysha, Morgan David ... 


4 
S 


° 
wn 





aN 
4 


oO 


wm © ON 





aS 











80 The ownership of Lluestowen. 


This last Rental shows that what were called “ Carne 
Cynlasse” and “ Part of Carn Cynlass Ycha,” temp. 
Car. II. had got into the same hands (R. Wheeler), 
and that the latter place had the name of Cae Garw. 

On the other hand it shows that what was called 
formerly ‘‘ Carn Cynlass yssa” had been divided, one 
portion still called by that name, and the other called 
Ty yn y Bryn. 

What is called, both in the rental of Car. II. and in 
that of 1778, ‘‘ Part of Carn Curlas Ysha ” and subject 
to a render of 5¢. is at the present day called “ Tran.” 

These changes of names seem worthy of attention, 
as there seems no reason to suppose that Tran, Ty yn 
y bryn, and Cae Garw are all modern names. They 
may well have been locally used for a long time, though 
they did not get into the rentals, though they subse- 
quently came to be used in the rentals at various dates. 

Just in the same way Lluest Owen might possibly 
have been part of the Penrhiwfer or Cae Mawr lands, 
but if it was, we have further to suppose that when they 
got into different hands, the owner of Penrhiwfer and 
Cae Mawr continued to pay the whole of the small 
chief rent, a thing not* impossible (though it did not 
often occur), That would, perhaps, account for Lluest 
Owen never being named. 

The result is that the manorial documents do not 
show anything about the Hopkins family in relation to 
Lluest Owen except that they can hardly have owned 
it till the eighteenth century, or possibly late in the 


seventeenth. 
«Tt has occurred sometimes, 








Lluestowen. 81 


As to Cefn Carn Curlais, otherwise Caerlan (in the 
Will of William Thomas, 1730), there seems to be no 
doubt at all that it was the property held under lease 
as above stated. The name Cefn Carn Gwerlas, under 
a slightly different spelling is actually used in the Will, 
and the fact of another name being “the Lord’s land” 
seems to put that matter beyond doubt. 

The description in the book temp. Car. II. of the 
lease property as bounded on the north by property of 
Howell Morgan (owner of Penrhiwfer and Cae Mawr) 
is consistent either with Lluest Owen being part of 
Penrhiwfer or with its being part of the property com- 
prised in the lease, for in either case property of Howell 
Morgan would bound the leased land on the north. It 
is no?, however, consistent with Lluest Owen being * 
at that time the freehold of the Hopkins family, and 
clearly it was not. 

There is a good deal of difficulty on account of the 
connection of the Hopkins family both with the 
Penrhiwfer family (if Mary David was daughter of 
Morgan David) and with that of William Thomas the 
testator of 1730. 

If Mary David, wife of Hopkin Lewis, was daughter 
of Morgan David, and Lluest Owen was part of Pen- 
rhiwfer, it might have come to the Hopkins family, 
perhaps on the death of Howell Morgan. But if so, 
why did they not get Penrhiwfer and Cae Mawr? 

The further information given in the letter of 17 
November, makes it seem probable that in fact Lluest 


*Z.¢., temp Car. II. 


82 Lluestowen. 


Owen was originally part of the Penrhiwfer property, 
and came to the Hopkins family through their connec- 
tion with the family of Morgan David or (possibly) by 
purchase, Lluest Owen evidently was no part of the 
property which William Lewis got under the Will of 
Thomas William. That property must have been 
Caerlan, because Caerlan went to Lewis Evan to whom 
the lands devised by Thomas William were to go if 
William Lewis left no issue. 

William Lewis could not devise Caerlan, but he 
could and did devise Lluest Owen, 

Therefore, Lluest Owen was no part of Caerlan and 
did not come to William Lewis under the Will of 
Thomas William. 

As every freehold property in that district owed 
some chief rent, and as Lluest Owen does not appear 
separately in the rentals, it seems almost certain that 
Lluest Owen was part of Penrhiwfer or Cae Mawr and 
came to the Hopkins family from the family of Morgan 
David. It seems certain that Howel Morgan had it 
late in the seventeenth century. 

By that time the money value of the smaller chief 
rents had become hardly worth considering, and as the 
whole chief rent on Penrhiwfer and Cae Mawr was only 
1s, 4d. it might be that a portion might be divided 
from the rest without apportioning the rent. As before 
stated, there have been other cases in which this has 
occurred,’ 

Lluestowen, as was said before, was bequeathed to 
Evan Lewis his nephew, by William Lewis, whose will 








The Will of William Lewis. 83 


was proved at Llandaff on April roth, 1784, and 
reads as follows :— 


“In the name of God. Amen. I William Lewis of 
Caerlan in the parish of Llantrisant in the County 
of Glamorgan, yeoman, do make & publish this 
my last will & testament in manner following, 
that is to say. First I direct my funeral expenses 
& all my just debts due at the time of my 
decease be in the first place satisfied & paid out 
of my personal estate. AlsoI give & bequeath 
the several legacies hereinbefore mentioned that 
is to say, to my nephew Evan Lewis of Peterston- 
super-Montem one guinea, to my nephew Lewis 
Hopkin the sum of forty pounds of lawful British 
money & to my nieces Rebecca‘ & Jennet Hopkin 
the same of forty pounds each of like money, 
to my nephew John Evan forty pounds all of like 
money, to Matthew John and Evan John sons of 
my nephew Evan John deceased the sum of forty 
shillings each. To my niece Anne the wife of 
Richard John the sum of twenty-five pounds, & 
to her daughter Rebecca the wife of Rhys Morgan 
five pounds of like money. To my kinsman 
Lewis William of Pant-y-ddraenen fifty shillings, 
to William, Margaret & Jenett, the children of 
Edward David of Donnan Deg fifty shillings to 
be divided betwen them share and share alike, 
To my niece Mary the wife of William Hopkin 
the sum of five pounds, to my servant maid 


* Lewis, Rebecca and Jenet were children of the Bard, 








84 


chamber always ready to receive whosoever came. 
room has now been removed. 





The Will of William Lewis. 


Jennett Edward now living with me the like sum 
of five pounds, And I also give to the said 
Jennett Edward the oak chest next the door of 
the room I lie in together also with a feather bed, 
bolster, pillow, bedstead, and all its appertenancies 
in the little chamber at the back part of my house,” 
to my servant maid Mary John, spinster, now living 
with me Twenty Shillings and to my late servant 
maid Ann the wife of Richard Thomas of Llwyn 
Crwm the like sum of Twenty Shillings all which 
said legacies and bequests above mentioned I will 
the same to be paid in eighteen months next after 
my decease by my executor hereinbefore named 
except the said Legacies of fifty shillings each to 
the said Matthew John and John Evan I will the 
same to he paid them at their respective ages of 
eighteen years old and also except the said legacy 
and bequest to my said servant maid Jennett 
Edward I will the same to be paid and delivered 
her six months next after my decease. 
Also I give, devise and bequeath all that my free- 
hold messuage, tenement and lands thereunto 
belonging called and known by the name of Lluest 
Owen situate in the parish of Llantrisant in the 
said County unto my said nephew Evan Lewis 
and to his heirs and assigns for ever, All the 
rest of my real and personal estate, goods and 
chattels, whatsoever not hereinbefore disposed of, 


* The present tenant of Caerlan tells us that there was a little 
This little 











The Will of Lewis Evan. 85 


I give, devise and bequeath the same unto my 
nephew Lewis Evan* son of my sister Rebecca 
Evan, widow, and to his heirs and assigns for ever. 
And I do hereby nominate and appoint my said 
nephew Lewis Evan sole executor of this my last 
will and testament, hereby revoking all former 
wills by me at any time heretofore made, and 
declaring this to be my last will and testament. 
In witness whereto I the said William Lewis have 
hereunto set my hand and seal this twenty-fifth 
day of September in the year of our Lord one 
thousand, seven hundred and eighty-one. 


Wittiam Lewis.” 


* Lewis Evan’s Will was executed on April 1st, 1807. He 
gave to Evan Morgan of Hafod, in the parish of Llanwonno, 
Esquire, all his ‘freehold . . . and lands called Caer’lan. . .” 
upon trust that his wife Catherine Evan should enjoy the same 
during her natural life. After her decease Evan Morgan was to 
dispose of the fee simple and to pay the following legacies : To 
his kinswoman Rebecca, the wife of John Miles £40, to Jennett 
Miles, the wife of Thomas Miles of Llanharran, farmer, £40[two 
daughters of the Bard]. To his kinsman Howel Hopkin [son of 
William son of Lewis, the Bard], £40. To his kinsman Lewis 
Morgan, son of Rhys Morgan of Llanharran, £20. To Ann John 
daughter of his late nephew Matthew John deceased, £20. To 
Eliz, Jones, daughter of Morgan Jones, Dissenting Minister, 
420. To Margaret and Rachel Thomas of Kilely, £20. ‘Also 
I give and bequeath unto the above named Thomas Miles and 
John Miles and other trustees of the dissenting meeting- house at 
Cymmer in the parish of Llantrisant aforesaid the sum of £20 to 
be laid out at interest or otherwise applied to the general fund of 
the said meeting house as the trustees thereof for the time being 
shall think fit.” He also left legacies to Matthew John, son of 
his nephew Matthew John, deceased, to his nephew John John 
of Ewenny, son of his brother Evan John, to his neice Joan 
Watkins, wife of John Watkins of Cardiff, to his neice Anne 
Rees, wife of Job Rees of Llanwonno, to his niece Rebecca 
Carnon, wife of Barnabas Carnon of Dyfiryn Ffrwd. He gave 
the residue to his nephew Richard John of Gelly .... in the 

rish of Peterston-super -Montem, with a charge in favour of 

is sister, Anne John. 











86 Llanbedr-ar-Fynydd 


The Will was witnessed by Wm, Bassett, Richard 
John, Morg. Symmonds. 


PETERSTON-SUPER-MONTEM. 
Dau bennill i Lanbedr ar Fynydd: 


Er rhodio’n ddyfal beunydd 

Ni welaf ddim Mawenydd 

Nes bwyf yn gwledda gyda’r gan 
Yn Lilanbed Jan ar fynydd. 


Yn Llanbed’ lan ar fynydd 

Lle mae cymdeithion dedwydd, 
Meibion, merched, mwyn di ddig 
Ag yno trig Llawenydd. 


Witiiam Hopkin 
(MS. 12 Llanover p. 3). 

Peterston-super-Montem is a civil parish, its Welsh 
name being Llanbedr ar Fynydd from the Church 
which in a.D. 1563 was described as a “chapel of 
ease ” belonging to Coychurch. 

The original church is now in ruins. It is called in 
the district “Capel Llanbed.” The old walls are still 
up, and the boundary wall in a good state of repair. 

There are but few tombstones left as they were 
carried away to various farm houses in the neighbour- 
hood for the purpose of repairs. There are still 
several people in the neighbourhood who remember 
builders and others taking them away. 

The registers contain no entries anterior to A.D. 
1745, though the Bishop’s transcripts include entries 
for A.D. 1721-1724 and the year 1697. 

Lewis Hopkin, the father of the bard of that name, 
was but a boy when his father, Hopkin Lewis, died in 
1682. 











Llanbedr-ar-Fynyda 87 


He married Joan, the daughter of William Thomas, 
of Penrhiwfer, his nearest neighbour. A relic of this 
happy event is in the possession of their descendant 
Mr. Lewis Hopkins, of 189, City Road, Cardiff. It 
is a large wedding ring bearing the inscription: 
“T am thy lott, refuse mee not” engraved inside, in a 
case on which is written : 


“This was the ring with which Lewis Hopkins of 
Peterstone (the grandfather of the Rev. Lewis 
Hopkins of Bromyard) married his wife Joan 
with.” 


We have the signature of Lewis Hopkin, of Peter- 
ston-super-Montem, as witness to a lease by Gervas 
Powell, dated 5th February 9th Wm, rv. 1697. 

This lease is now in the possession of Colonel 
Turbervill, of Ewenny Priory. Gervas Powell was one 
of the apprisers of the estate of Hopkin Lewis in 1683. 

At Peterston-super-Montem, a few miles away from 
Penrhiwfer and Lluestowen, they reared at least four 
children to maturity, viz. William Lewis, Morgan 
Lewis, Lewis Hopkin the bard, and Rebeccah Lewis 
who married Evan John. 

The family probably lived at Llanbed Fawr, for 
Evan Lewis (son of Morgan Lewis) has on his tomb- 
stone ‘Evan Lewis, late of Llanbed Fawr in this 
parishes sere 1822, Age 77 years.” 

The remains of Thomas Hopkin, brother of Lewis 
Hopkin, of Peterstone, lie just outside the north wall 
of Llantrisant Church, with the inscription on the 
tombstone : 














88 Mynwent Llanbedr ar Fynydd. 


“Here lieth the body of Thomas Hopkin of this 
parish who departed this life December 1753 
aged 75, and also the remains of Elenor wife of 


sles Thomas Hopkin. .... Aug. 17, 
1753. Aged 77 years. Also Howel Thomas 
theirson..... April 1767 aged 68.” 


His will was proved at Llandaff on December 13th, 
1753- 

He left legacies to his son Evan Thomas, to his 
daughters Mary and Alice, to his grand-daughter 
Mary daughter of his son Howel, and appointed his 
said son Howel Thomas sole executor. 

The Llantrisant registers record the burial of Thos. 
Hopkin, of Gelliseren, on September 4, 1753, and also 
of Thomas Hopkin Nov. 21. They also enable us to 
trace something of the other brother William, for they 
record that Jane, a daughter of Lewis William Hopkin, 
of Crofft-yr-haidd, was baptised on January 16th, 1707. 
Rebeccah, the sister of Lewis the Bard, was buried at 
Peterstone, for the Iolo MS. (No. 29 p. roo) give us 
the following from 


“ Mynwent Llanbedr ar Fynydd. 


Lyeth the Body of John Evan who dyed 
February the 17th 1737. Aged 30. 


Ein lloches ddiwres ddorau—dra aethlym 
Drwy wthiad blin angau 
Tr fath annedd culwedd cau 
Oer deithiad yr ei dithau. 


And also the Body of Rebeckah Lewis wife of 
the said John Evan who died July 9th 1785 
Aged 81.” 











Hopciniaid Llangrallo. 89 


On another tomb south side : 
“ Rebeckah Lewis wife of Rees Morgan died July 
3 1783 aged 23.” 

Mrs, Rees of Coity, a descendant of the Bevans of 
Tre Bryn, has amongst her papers a document refer- 
ring to a transaction in which Morgan Lewis, an 
elder brother of Lewis Hopkin the bard, is concerned. 

It is dated 25th March, 1776, and the covenant- 
ing parties are William Thomas of the parish of 
Coychurch, Thomas William of Llandyfodwg ... . 
and Morgan Lewis of the parish of Coychurch, where- 
by Craig Glase lying and being in the several parishes 
of Llantrisant, Coychurch, and Peterston-super- 
Montem is sold to the said Morgan Lewis. 

He lived at Maindy,* and the following entry in the 
Registers of Peterston-super-Montem now at Coy- 
church records his burial : 


“779 Morgan Lewis of Maindy was buried, 20 
Nov.” 


Tue Hoprciniaip or Coycuurcu. 


It was said by Sion Bradford, as we have seen, that 
the Hopciniaid of Coychurch were of the same family 
as those whose history we have been considering. 

In the “ Dictionary of National Biography” it is 
also stated that Lewis Hopkin is said to have been a 


*Letter of the Rev, Lewis Hopkins, March 17th, 1770. 
** My Love & Duty to my Uncles at Kae’rlan, Maendy, & Pwll- 
y-velin, with this message, Love not the world nor the things in 
the world. The same to Mr. Morgan, to all Xtian, & relative 
friends particularly Edd. Llewelyn Edd. & Friswith, the family 
of Maesteg.” 











go Dafydd Hopkin. 


relative of Dafydd Hopkin of Coity, who is set down 
as the Presiding Bard of the Glamorgan Gorsedd in 
A.D. 1730. 

The “ Eurgrawn ” for 1770 contains a poem by him 
which is dated 1735. 

The Registers of Coity do not seem to throw any 
light on his history nor does there seem to be anything 
in connection with his name in the Probate Registry 
at Llandaff. 

The will of Lewis Rosser of ‘‘ Landevodock,” dated 
6th April, 1640, contains the words: “I owe fortie 
shillings to David Hopkin of this parish.” This David 
Hopkin was most probably a son of a Lewis Hopkin 
of Llandyfodwg, and perhaps was an ancestor of 
Dafydd Hopkin of Coity. 

In the Survey of the Manor of Coyty Anglia (now 
in the Cardiff Library) in 1629, under “Free and 
Custom Rents,” we find the name of David Hopkin 
in the list for Coychurch Lower and Coyty Higher 
parishes, 

In MS. 43 (p. 29) at Llanover there isa poem by 
Dafydd Hopkin entitled ‘ Cywydd ymddiddan rhwng 
mab a merch,” beginning with the words : 


** Mab Henffych well mi’ch cymhellaf 
Liw y wawr hoyw lawer haf.” 


and has the subscription: 
“ Dafydd Hopkin o blwyf y Coetty yng Sir Forgan- 
wg ai cant 1735.” 


This was printed in the “ Eurgrawn” for 1770 (pp. 
68-70). 











Llwyniwrch. 91 


The Llanover MS. No. 3, Class B, is described in 
Ab Ithel’s catalogue as 


“The Book of Llanmihangel Glamorganshire 
written I believe by Dafydd Hopcin and contain- 
ing poems by Sion Cent and others down to 
the transcriber himself. It is a folio volume of 
about 100 pages.” 


Unfortunately this MS. is missing from the collec- 
tion. 

The Coychurch Registers record in A.D. 1757 the 
baptism of Gwenllian, the daughter of Howel Thomas 
Hopkin of Liwyniwrch and of Gwenllian, his wife, 
on April rth, while the gravestone at Llantrisant 
records the burial of Howel, the son of Thomas 
Hopkin, in April, 1767, at the age of 58. 

William, the son of Lewis Hopkin the bard, married 
Mary, the daughter of Howel Thomas Hopkin of 
Llwyniwrch. She is referred to in the will of William 
Lewis in 1781, in the words: 


“To my niece Mary the wife of William Hopkin.” 
The Rev. Lewis Hopkins, in a letter dated from 


Abergavenny on May 26th, 1767, to his father, 
writes : 


“A young man from Bridgend who was at this 
town since, told me that he saw my younger 
sister at Mrs. Matthew’s in the Easter Holidays, 
& further acquainted me that my Uncle of 
Liwyniwrch is dead.” 


These facts make it certain that William married 











92 Llwyniwrch, 


his second cousin, combined with the fact that 
William Lewis was one of the administrators of the 
estate of Howel Thomas,? who would thus have been 
his first cousin. William Hopkin died on September 
23, 1794, at the age of 47, and Mary his wife on 
January roth, 1791, at the age of 47 years. 
The Hopciniaid of Llwyniwrch possessed an 
ancient manuscript containing Miracle plays in Welsh. 
In the 18th century it was then from two to three 
hundred years old, for Iolo says (MS. 57, p. 384): 
“Dywed Lewys Hopcin wrthyf, yng nghylch y 
flwyddyn 1767, iddo weled pan oedd yn wr ifanc, 
ysgrif-lyfrachettyn o faint ynddoyn llawn chwareu- 
au Cymreig dan enw Miraglauason meddiant un 
Mr. Thomas, neu onid wyf yn anghofio, Dr. 
Thomas, yn Llwyn Iwrch, au bod ynghylch 200 
mlynedd ag o hyny i drichan’ mlynedd oed o 
leiaf. Dywedwyd wrtho meddai mai yng 
ngwyliau’r Nadolig y byddid gynt yn datgan neu 
yn chwarau’r cyfryw.” 


The last of the Hopciniaid to live at Llwyniwrch 
was Lewis Hopkin, son of the said William and Mary, 
grandson of the Bard, and the present writer’s great- 
grandfather, 

He was living there in 1810, for an old Bible which 


*Letters of administration of his estate were granted at 
Llandaff on 8th June, 1767, wherein... .. Mary Thomas of 
the parish of Coychurch in the County of Glamorgan, spinster, 
Lewis Thomas of the parish of Coychurch aforesaid, farmer, 
William Lewis of the parish of Llantrisant, yeoman, Meurig 
Jenkin of the parish of Llantrisant aforesaid ..... become 
bound in the sum oj £500 to administer his estate. 











Hopciniaid Liangrallo, 93 


belonged to his daughter Sarah (by Ann the second 
wife) gives the record : 


‘William the son of Lewis and Jane Hopkin was 
born at Llwyniwrch the 27th day of Feby., 1810. 
Mary the daughter of Lewis and Anne Hopkin 
born March 12, 1812,” as well as of the other 
children, 


A large number of the descendants of this Lewis 
Hopkin still live in the parish of Coychurch, 


His tombstone in Llandyfodwg Church bears the 

inscription ; 

“In memory of Evan son of Lewis Hopkin 
& Ann his wife of the parish of Coychurch died 
Oct. 1st, 1843, aged 20 years. Also Thomas 
their son died May 24, 1848, aged 28 years. 
Also Lewis Hopkin the above & Anne his wife 
who died the same day, Feb. 13, 1862, the former 
aged 84 & the latter 77 years. Also Lewis Hopkin 
their son who died March 13, 1889, aged 72 
years,” 


The last named Lewis Hopkin was the author of 
the hunting song in praise of the Castella Hounds 
and the song to the Well of Llanharan. 

Was the “ Rees Hopkin” family of Coychurch of 
the same family as the literary Hopciniaid of Coy- 
church ? 

The pedigree of the Rees Hopkin family is given 
in Clark on pp. 508 and 509. This pedigree is 
traced from Aaron Fraich Hir, who, according’to the 





94 Hopeiniaid Liangrallo. 


MS. “Glamorgan Pedigrees” at Cardiff, came from 
Rhodri Mawr. The pedigree as given by Mr. Clark 
ends with Rees ap Hopkin ap Thomas, who married 
Gwenllian, the daughter of John ap Ievan, of Tréf-y- 
Rhfig. In the MS. at Cardiff the genealogy is extended 
to embrace another generation. 

This Rees Hopkin’s will is dated 28th April, 1666, 
His son Rees married Alice Swinglehurst at Llan- 
maes in 1662. I have shown that these Hopciniaid 
are descended from the Maids of Ty Talwyn. 

We know the date of their ancestor Howel Hopkin 
Madoc of Coychurch, from the deed which he 
executed in A.D. 1573 (Margam MSS. 1903, p. 200). 

Was Thomas Hopkin of Coychurch, whose will 
was made on March 25th, 1722, son of this Rees 
Hopkin, or was he of nearer kin to the Hopciniaid of 
Lluestowen ? 

The will is written in his own hand and dated 25th 
March, 1722. In it he leaves legacies to his brothers 
Evan Hopkin and Howel Hopkin, as well as to several 
nephews and nieces there named, and appointed his 
sister Alice Hopkin his executrix. This Thomas 
Hopkin was dead before Iolo was born, 

Another Thomas Hopkin of Coychurch married 
Mary Thomas on June 1st 1742, and was buried on 
March 31st, 1758. He, also, is too early to be the 
friend of Iolo. 

A. Thomas Hopkin married’ Jennett ——he 
witnessed weddings at Coychurch in 1761, 1764, and 


1775> 











Lolo’s Grandfather. 95 


The registers also record the wedding of Thomas 
Hopkin to Anne John in 1790, and a gravestone tells 
of a Thomas Hopkin who married Margaret ——, 
and died in 1810, at the age of 43. 

Which of these was the friend and relative (Iolo 
MSS. p. 114) of Iolo Morganwg, and to whom he 
refers at the end of ‘‘ Achau Saint Ynys Prydain” in 
the words : 


“ Myfi Iorwerth ap Iorwerth Gwilym a gymmerais 
hynn o Lyfr Mr. Thomas Hopkin fy ngharwr o 
Langrallo, yr hwn Lyfr ydoedd gwaith Thomas 
Ifan o Dre Bryn ym mbhlwyf Liangrallo, a ysgrif- 
enwyd ynghylch y flwyddyn 1670 o hen Lyfrau 
Ysgrifen ?” 

We know from Lewis Hopkin himself that Iolo’s 
maternal grandfather, Edward Matthew of Coychurch, 
was a relative of his, both tracing their descent from 
the Maids of Ty Talwyn. Iolo’s mother was buried 
in Edward Matthew’s grave at Coychurch in A.D, 1770 
as we have seen. The Registers contain the entries 
of the burial of Edward Matthew on February 23, 1736, 
and of Ann Willlam of Flimpston, on August 22, 
1770. 

A Llanover MS. (No. 65, p. 263) contains a poem 
with the subscription “Edward Matthew, o Dy’ny 
Caeau yn Llangrallo a’i cant, Tad y Cu Iolo Morgan- 
wg cylch y flwyddyn 1695.” 

Another MS. (No. 63, p. 23) has the following in 
Tolo’s hand: 


“ Edw4 Mathew’s mortgage to Thos. Jenkin, 











96 


ha 


Tolo’s Grandfather. 


Money reced 23 July 1714. E. M. sued in ye 
Court of the Manor for princ. & interest, on 
default of paym', intt paid Dec. 1715, agt J. J. to 
Receive Rent & profit till indemnified 1715. 
Rich? Jenkin, E. M. feofee. E. M. was im- 
prisoned but before session let him out & Mr. 
Rees Powel made a note of agreement between 
theiine sees = J. J. to receive rents & profits. 
(From my grandfather Edward Matthew’s mems). 
Edwé Williams. Query cannot the Land be now 
recovered.” 

The following shows that poor Edward Matthew 

d an additional trouble : 

“ 2670 Warrant of Sir Edward Mansell, & others, 
Commissioners in Newcastle Hundred, to the 
Petty Constable of the lower hamlet of the 
parish of Coychurch, to levy on the goods of 
Edward Mathew, assessor of the same, who had 
not performed his duty in respect of collecting a 
land tax for carrying on the war.” A.D. 1703. 
(Margam MSS. vi, p. 61). 

The Welsh magazine “ Y Greal,” published in 


London in A.D. 1806, contains : 


“Cynghorion Tad iddei fab, ynghylch trin tir a 
daear, a meithriniad a threfnnidaeth, nifeilod, o 
Lyfr Mr. Thomas Hopkin o Langrallo yn 
Morganwg.” 

This essay was transcribed by Iolo from that book, 


and this transcript may now be seen in Add. MS. 
15056 in the British Museum. 








To face page 97. 


Photo. 63 


IOLO MS, 54. P, 129. 
10L0'S AUTOGRAPH. 








My. H. B, Pittway, M.A. 








Toles account of Lewis Hopkin. 97 


Some account of the Trebryn MSS. may be seen in 
Addit. MS. 14878; in the “Traethodydd” Medi, 
1907 ; Mai, 1908; and in Mr. J. H. Davies’s edition 
of “Hen Gerddi Gwleidyddol” (Cymdeithas Llen 
Cymru Series). 


Lewis Hopkin THE Barb. 


There is no record of the baptism of Lewis either 
in the registers of Peterston-super-Montem or of 
Llantrisant parish. 

The registers of Llantrisant contain nothing 
anterior to A.D. 1728, but the Bishops’ transcripts 
contain the entries for A.D. 1717, 1718, 1724-1728. 

It was stated by his son that the Bard was the first 
Dissenter “ of that race,” but his Dissent was not of a 
very pronounced character for his second son Hopkin 
was baptised by the Vicar of Llantrisant on January 
2gth, 1736. Iolo Morganwg tells us thatas a boy he 
received the ordinary education of his time in English, 
writing, and mathematics. By his own efforts he 
attained a fair knowledge of Latin, to which he added 
an extensive acquaintance with English literature, 
which he very highly esteemed. He learnt the trade 
of a carpenter, and held some land both pasture and 
arable. He lived all his days where he was born, 
in one of the most out-of-the-way parishes among 
the hills of Glamorgan, where he received the respect 
of all who knew him. 


tLlanover MS. No. 54, p. 129 (in Iolo’s hand): ‘* Cym- 
merer yr awdla ganlyn a gant fy hen gyfaill caredig, fy athraw 
godidog Lewis Hopcin o blwyf Llandyfodwg ym Morganwg, 
gwr oedd ef, saer wrth ei grefft, a chyda hynny yn dal Tyddya 
© Dir peth danar a pheth yn borthdir, 


98 Lhyfr Lewis Hopkin. 


He was a collector and preserver of Welsh litera- 
ture, and owned a valuable manuscript which cannot 
now be found. 

Before the first printed edition of the works of our 
great national poet Dafydd ap Gwilym was given to 
the public in a.p. 1789, his works were preserved in a 
manuscript book belonging to Lewis Hopkin, for 
Additional Manuscript No. 15029 in the British 
Museum contains several “ Cywyddau” of the great 
poet, which it states were copied “from the Book of 
Lewis Hopkin.” 

This “ Book of Lewis Hopkin ” is frequently referred 
to in several of the eighteenth century manuscripts, 
especially those in Iolo’s hand. In Addit. MS. 
14884 at the end of “C4n y Mai,” supposed to have 
been written about A.D. 1450 are the words : 

“Gwilym Tew, meddai Llyfr Lewys Hopkin.” 

This song can be seen in Mr J. H. Davies's 
“Caniadau yn y Mesurau Rhyddion.” 

The same book is referred to in the Llanover MSS. 
In MS. 40 at page 504 we have : 

“Can o Lyfr Sion Bradford wedi ei gymhari a 

chopi arall yn Llyfr Lewys Hopcin. Y darllen- 
iad coch yw’r un sydd yn Llyfr Lewis Hopkin.” 


Ganed a magwyd ef, lle y bu hefyd fyw holl ddyddiau ei 
einioes yn gyssurus ac mewn parch yn y Plwyf mwya diarffordd 
yng nghalon mynyddau Blaeneudir neu ogleddbarth Morganwg. 

Cafodd addysg ysgol gyffredin yn fachgenyn yn y Saesoneg, 
ysgrifenu, a dogn o gelfyddyd rhifyddiaeth ; a chyfran gyprisol 
© wybodaeth yn y Lladin drwy awen mwyll ag ymgais ei hunan 
drwy ba foddion hefyd y cyrhaeddodd ef y fath helaethrwydd o 
wybodau a chelfyddydau Llenoriaeth yr Taith Saesoneg yr hon 
yn ei farn ef (ag nid barn angyfiawn) oedd yr Iaith ddysgediccaf 
© holl Ieithoedd ym mhob gwlad a phob oes. Nid wyf fi mwy 
mwy nag oedd yntau yn meddwl ymgyndynnu yn y cyfryw farn,” 


ie 





ce 





























Photo. by Mr. H. B. Pittway, M.A. 
1OLO MS. 131. P, 129, 
IOLO'S AUTOGRAPH. 


To face page 98. 














The Bards Books. 99 


Then follows Gwilym Tew’s song beginning : 


“* Rhois fy serch am bryd yn Ilwyr 
A Dow a’i gwyr ai gured.” 


In MS. 54 of the same collection, pages 161-167, 
there are transcripts of poems in Iolo’s hand on a 
diary dated March 20-April 10, 1780, These poems 
are by Llewelyn Sion of Llangewydd and Edward 
Dafydd of Margam “o Lyfr Lewis Hopkin.” 

Gwilym Tew’s “ Awdl” to the Virgin of Penrhys in 
A.D. 1405, which is given in Iolo’s “Cyfrinach y 
Beirdd” was copied by him from the Book of Lewis 
Hopkin, for Llanover MS. 13 (in Iolo’s hand) at page 
346, records : 

“Llyma Awdl y Wyryf Fair o Ben Rhys, a gant 

Wilym Tew i ddysgu’r hén fesurau cerdd 
(o Lyfr Lewys Hopcin) 
1769.” 
There follows in the same MS, : 
“Llyma Awdl a gant Lewys Morganwg i Leision 
Abad Glyn Nedd..... 
(O Lyfr Lewis Hopkin).” 

Iolo records the many pleasant hours spent in 

Lewis’s company : 


“* Pa sawl ennyd hyfryd hardd 
O degwch pir a digardd 
A welais? pér a hoyw-lon 
Oedd foriau chwég Ilwyr-deg Ion.” 


Much of Lewis’s reading was of a devotional and 
poetical character. A book in the Welsh Department 
of the Swansea Library, entitled “ Divine Conduct, or, 
the Mystery of Providence, by John Flavel, Minister 
of the Gospel, London, 1727,” bears on the flyleaf the 
signature “ Lewis Hopkin. His book. 1752.” 


ates aA MASA AN 








100 The Bard's Books. 


His fine translation of the Ballad of Chevy Chase, 
and “The History of Lavinia” (composed by 
Thomson and published in his “ Autumn” in 1730) 
indicates acquaintance and appreciation of English 
poetry. 

His English letters to his son show a cultured and 
devout mind, while his handwriting betokens strength 
and refinement. 

The Rev. Levi Rees, a Congregational minister of 
Randolph, New York, writes to say that 

“ The late John Miles of Llanbed Fawr, near Llan- 

harran, had a large number of Lewis Hopkin’s 
books in his possession at one time. Not being 
of a literary turn of mind, my father-in-law was 
not at all careful of the books, and from what I 
have heard, the children were allowed to play 
with them, and many were destroyed in that way. 
1 got into connection with the Llanbed family in 
1884, when I was minister of the Congregational 
Church at Llanharran. There were many books 
that belonged to Lewis Hopkin still preserved, 
and when I left the neighbourhood, I took some 
with me. I have now before me, while writing, a 
copy of ‘Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn 
Cymraeg yr 1 ran o dydd Sadwrn Mawrth 3 hyd 
ddydd Sadwrn Mawrth 17 1770,’ bearing Lewis 
Hopkin’s autograph. I have also a copy of a 
small volume in paper covers entitled ‘ Crocodil, 
afon yr Aifft, wedi ei weled ar Fynydd Seion,’ 
printed at Carmarthen in 1767 ; and on the title 
page is written ‘Lewis Hopkin yw perchen y Llyfr 





The Bard’s Books. Ior 


hwn, 1771.’ I have, too, a copy of the Spectator, 
original edition, vol. v, and an old English-French 
law book, which I brought from my wife’s home, 
and which belonged to Lewis Hopkin, although 
these do not bear his autograph. There were 
some Latin works and volumes on medicine 
among his books.” 

Upon hearing this from Mr. Rees I visited Llanbed 
Fawr, and amid some thousands of papers, I found the 
following bearing Lewis Hopkin’s signature : Antiguae 
Linguae Britannicae Thesaurus, being his subscription 
copy of Thomas Richard’s Dictionary of 1753. 

“ Mr. Grosvenor’s Sermon on His Majesty’s Birth 
Day, 1720.” “¥Y Ffydd Ddiffuant, sef Hanes y Fydd 
[sic] Gristionogol, Ai Rhinwedd. The Unfeigned 
Faith. Containing a brief History of the Christian 
Religion, and a Proof of its Verity and Efficacy. The 
Fourth Edition. Argraphwyd yn y Afwythig, gan 
John Rogers. mpccxxu.” Much of this book has 
been eaten by mice and many pages are missing. 


“ Lewis Anno Regni Hopkin 
Georgii III 
his Regis Book 
Septimo 


» 


This is a volume of 125 pages containing Acts of 
Parliament relating to the Turnpike Roads of the 
Kingdom, with the addition of 62 pages containing 
“ A General Index to Both Acts.” 

Besides the foregoing, all of which bear his signature, 
there were several old law books, one of them being: 





102 The Bard’s Books. 


“The Attourney’s Academy : Being the Manner of 
Proceedings in all his Majesties Courts of Record at 
Westminster : &c.,” printed at London “in the yeare 
1647.” The contents of this book of over 500 pages 
was “Collected by Thomas Powell, and published for 
the benefit of all his Majesties subjects.” Bound with 
it is a treatise “Of the Roman Lawes,” and bears 
the signature of Richard Watkins.” The Bard’s son 
has told us that his father “was employed by many in 
+ writing all sorts of Law instruments.” 

Lewis the Bard has another little Welsh book without 
any title, but which has bound with it some leaves from 
a Latin book. On one of these leaves which has 
the heading 

“ QVARE TOTAM HVMANAM 

naturam accepit, & quid nomine humanitatis, vel 
humanae naturae intelligendum sit,” there is written 
“Gwenllian Dafydd uw jawn berchenog y llyfyr hwn.” 
It may be that she was the sister of his grandmother 
Mary David, the wife of Hopkin Lewis. Who was this 
Richard Watkins? He was probably the eldest son 
of the person described as “my kinsman Watkin 
Richard ” in the will of Lewis’s relative Watkin Thomas 
of Llandyfodwg in 1665, and owned Caerlan. 

There are still at Llanbed Fawr several old editions 
of Welsh books, and some English devotional books 
which once belonged to the Bard. 

It has been necessary to give some account of the 
little that remains of his library nearly one hundred and 
fifty years after his decease because those who are not 
familiar with the lives of the Welsh bards of the 





Lewis Hopkin’s Marriage. 103 


eighteenth century sometimes have the idea that they 
were men of little education and narrow outlook 
presumably because their productions were in the 
Welsh language, which these critics cannot read and 
understand, and like the great scholar who sat at the 
feet of Gamaliel they worked at their trades. 

Lewis married Margaret, daughter of T homas 
Bevan' of Llantrisant, but no record exists of the 
entry in the parish registers, which were very carelessly 
kept and from which much is missing. 

On the occasion of his marriage, his friend Rhys 
Morgan, of Pen Craig Nedd, addressed him thus: 

“T Lewis felus foliant—ail Gomer 
A’i gymmar, boed liwyddiant 
A da foetha di fethiant 
Heb ble, a digon o blant.” 
to which Lewis made a suitable reply in his “ Diolch- 
iad ac Annerch i Rhys Morgan, o Ben Craig Nedd.” 

Lewis must have spent much time at Caerlan, 
near Tonyrefail, as a young man. His maternal 
grandfather, William Thomas of Penrhiwfer, had 
purchased Cae’rlan of Richard Watkins. 

Shortly after his marriage Lewis saw the death of 
grandfather at a ripe old age—in 1734. 

His will was proved at Llandaff in 1734.* 


In A.D. 1688 John Bevan owned Trefereig. He became a 
Quaker and emigrated to Pennsylvania in company with William 
Penn. He returned in 1704, having left a daughter, Barbara, 
in America. He was descended from Thomas ab Evan 
Richard of Collena, from Iestyn ap Gwrgan. This John Bevan 
was the founder of the Quakers’ Meeting House in Liantrisant. 
A memorial of the family remains in Llantrisant Churchyard. 
See ‘* Hanes Tonyrefail,” page 73- 

2In the name of God Amen. I William Thomas of the 
parish of Llantrissent in the County of Glamorgan within the 
Diocese of Liandaffe yeoman, being very aged but of good and 





104 Caerlan. 


Thomas William, Lewis’s uncle, succeeded to the 
ownership of Caerlan on the death of his father, 
Lewis has left us a memorial of a visit to his uncle at 
Caerlan in the form of a sundial erected over the 
porch by him, and which bears the date 1749 with the 
inscription : 

“Tempus Fugit 
Lewis Hopkin fecit,” 

From the elegy to Thomas William by Edward 
Evan, contained in “Y Fel Gafod” and “ Afalau’r 


perfect memory Laude and Prayse be to Allmighty God, doe 
make and ordaine this my last will and testament in manner and 


Arrable meadow pasture woods underwoods ffurse and heaths 
comonly called and known by the severall names of Keven 
Karn Curlais, otherwise Kae’r lan or tir’r Arlwydd, with their 
severall rights members and Appurtenances situate Lying and 
being in the said parish of Lantrissent in the said County of 
Glamorgan in as large and ample maner as I purchased the same 
of Richard Watkins gent, and others, unto my son Thomas 
William his heires and Assignes forever, To Have and to Hold 
the said messuage tenement and Lands with theire severall and 
respective appurts unto the said Thomas William his heires and 
Assignes forever, neverthel Lyable and Chargeable to the 
severall Legacy and Charges hereinafter mentioned Expressed 
and limited (that is to say) I Charge the same for the payment 
of all my debts and after payment of my said debts I Charge 
the same for the paymt of ten pounds of Current British 
money to my son Evan William, & the like summe of ten pounds 
to my daughter Joan the wife of Lewis Hopkin which said 
sumes I give and bequeath unto them and either of them 
respectively. Item I give and bequeath unto all my grand 
children an ewe and a lamb apiece to be delivered unto their 
parents to theire use within the first month of May which shall 
happen next after my decease. Item all the rest and residue of 
my personall Estate whatsoever I give and bequeath unto my 
said son Thomas William who I make and ordaine my sole 
Executr of this my last will and testament, revoking all former 
wills by me made, dated the two and twentieth day of 
Septembr Anno Domi 1730. 

The will was witnessed by John William and Evan Prichard 
and proved Feb. 26, 1734/5. 











Caerlan. 105 


Awen,” he appears to have lived to a good old age 
like his father, and is praised as being a good neigh- 
bour and a “gentle” man who made good use of his 
money, and was renowned in his locality as being 
generous, charitable to the poor, and hospitable to all 
who came to Caerlan. 

His will was dated 18th January, 1757, and in it he 
left Caerlan to his nephew William Lewis, the Bard’s 
eldest brother, and to the heirs of his body and for 
want of such heirs to his nephew Lewis Evan, son of 
his niece Rebecca, the widow of Evan John, deceased. 
He also left legacies to “such children of my said 
nephew Lewis Hopkin by Margaret his wife as shall 
be living at the time of my decease the sum of £8 
Siinaeaant ” and by a codicil to his will he gives 
“ Lewis, Rebekah, William & Thomas, children of my 
nephew Lewis Hopkin each £2 over and above what 
is mentioned in my said will, and to Margaret 
daughter of the said Lewis Hopkin £10.” 

He left legacies also to his niece Ann, and his 
nephews John Evan and Evan John, sons of his niece 
Rebecca, to his nephew Lewis William of Llansannor, 
son of his brother Evan William, to his niece Joan, 
wife of Thomas Hewitt of Bristol, and daughter of his 
brother Evan William ; to her daughter Rebecca, to 
his niece Jennett, the wife of Thomas How of Llan-. 
sannor ; to his nephew Morgan Watkin, son of his said 
niece Jennett by Morgan Watkin, her late husband ; to 
his niece Alice Watkin ; to his nephew Morgan Lewis 
of Llansannor; and his niece Ann, wife of Morgan 
Lewis; to his nephew, Llewelyn Bevan, son of 


106 Caerlan. 


his niece Anne, the wife of the said Morgan Lewis 
by Estance Llewelyn her late husband ; to his nephew 
Estance Llewelyn ; to his nephew Evan Morgan, son 
of his said nephew Morgan Lewis ; to his kinswoman 
Jennett Morgan of Caerlan. 

It appears that Caerlan was a recognized home for 
the younger members of the family, and it is probable 
that Lewis the bard lived 


“*Ynghae’r lan, gwiwlan heb gel 
Tachus breswylfod uchel,” 


with his uncle Thomas William. 


The preceding reference to Lewis’s uncle, Evan 
William* recalls a story which is recorded by Iolo in 
his Llanover MS. 52: 


“Ynghylch y flwyddyn 1720 bu ewrdd Prydyddion 
yn Ystrad Ywain, un o honynt oedd Evan William 

o Lansannwr, yn hen wr, bron yn ddall. Cytun- 
asant yr holl ,brydyddion fyned idd ei hebrwng 

ef gartref i Lansannwr, a chyda nhw un a fynai 
gael ei gyfrif yn Brydydd, ond ni wyddai ef reolau 
Prydyddiaeth. Dechreuai lawer Pennill Triban, 

sef canu’r ddwy fraich gyntaf, gan ddywedyd wrth 
arall “ cwblhewch chwi.” Ar Capten Jenkins o 
Henssol yn ymgellwair ag ef am ei ffolineb ai 

*He made his will on 7th April, 1731, wherein he is described 
as “ Evan William of Llansannor in the County of Glamorgan 
Gent.” His principal legacy was : “Item, I hereby give and 
bequeath unto my loving wife Ann all that tenement ofland known 
& called by Ishycoed in as large & ample manner as I purchased 
the same of Thomas Bassett.” He also left legacies to his son 
Lewis Williams and to his three daughters Joan, Rebecca and 


Mary. The will was witnessed by Eustace Llewelyn, John 
Williams and William Davies. 





Caerlan. 107 


anwybodaeth oi hunan Dyb y coegfardd a ddywed 
fal hynn : 


*€ Syr mi wnaf i chwi wybod 
Fod genni Awen barod.” 


Cwblhéwch chwi ef yr hen wr, ebe fe, wrth 
William, yr hwn a wnaeth felly fal hynn yn ddi- 


anoed : 


**Ym mhle mae honno? yn dy d—n? 
Does dim o’th fin yn dyfod,” 


o ben John Miles o Bencoed Llanilid ag efe ai 
cawsai gan ei Dad yng Nghyfraith Lewys Hopcin, 
ag oedd yn un o’r Brydyddion yn y cwrdd.’ 
When Evan William bought Is-y-Coed for £500, 
he composed five englynion beginning: 
* Arian mor rhwyddlaw mi rhos—o’m gwalad,” 


to which his nephew Lewis the Bard made reply in 
the englynion beginning : 
“Tref tadaeth helaeth hynt—am dir gwasdod.” 
(¥ Fel Gafod, pp. 86, 89). 

It was at Caerlan that Lewis Hopkin, the great grand- 
son of the Bard, wrote his song in praise of the Castella 
hounds. It was printed for Dr. Ifor H. Davies (now 
of Llantristant), Dr. Davies says that it was with some 
difficulty that he procured it, and that it was highly 
thought of by lovers of the chase when sang many 
years ago. 

Lewis, the eldest son of the Bard, was born on 
the 19th December, A.D. 1734. The first entry in the 
register about the children of Lewis appears to be 

“ Thomas ye son of Lewis Hopkin buried Aug. 28 

1747.” 

Lewis began to write poetry early. Three of his verses 








108 Hopkin the Dwarf. 


were published in John Rhydderch’s “ Almanac” for 
1727, before he had attained his majority. His 
“ Englynion” on the meeting which was held at Pen- 
coed, All Souls Day, 4.D. 1733, were written when he 
was twenty-six years of age. 

He also wrote “Englynion” to Wil Hopkin, his 
kinsman, after the Eisteddfod which was held at 
Cymmer on St. David’s Day, a.D. 1735. 

It appears that Wil Hopkin had made some satirical 
rhymes on all the assembled bards which so annoyed 
Rhys Morgan of Pen Craig Nedd that he immediately 
fled from the gathering. But Lewis gave Wila Roland 
for his Oliver in the “‘englynion ” beginning : 

“‘Daeth Wil Hopkin flin aflonydd—i’n mysg.” 
The “englynion” show that Lewis was possessed of 
ready humour. 

In 4.D. 1739 he composed the “‘ Cywydd Marwnad 
Sian Dafydd,” the daughter of his neighbour and 
relative’ David Thomas of Caer Cyrlas in Llantrisant 
parish. Thomas Gibbon, son of Gibbon Thomas 
Bevan, granted a lease of Caer Cyrlas to David 
Thomas, who was living there in 1776 (Clark’s 
Genealogies). 

Of Lewis’s second son, Hopkin the Dwarf, we have 
several accounts.? Lewis, the dwarf’s eldest brother 
wrote : 

“He [Lewis the Bard] had eleven children four of 
whom only lived to maturity. Two of those that 


See extract from the letter of the Rev. Lewis Hopkins, dated 
January 14th, 1769, referred to above. 

? See the Philosophical Transactions for 1751; Sem Phillip’s 
History of Llantrisant, p. 96. 











Hopkin the Dwarf. 109 


died were dwarfs, very small when born, and grew 
but little, could not walk till six or seven, and 
measured but 32 inches. At ten they could walk 
nimbly ; but after, all the symptoms of old age 
came upon them except grey hairs, the boy named 
Hopkin died seemingly of old age in his 18th 
year ; and the girl named Joan, died of small pox 
at thirteen. 

The little boy was much noticed when about 15, 
and all the country came to see him, They were 
both proportional in all their parts, very pretty, 
and perfect in their intellects. After a while Mr. 
and Mrs. Hopkins were persuaded to take the 
boy abroad, the girl being then but young. They 
went to London in the latter end of the year a.p. 
1751, and stayed the winter ; many of the nobility 
and gentry took great delight to see him and 
bestowed many favours on him and his parents, 
They were introduced to the Princess Dowager of 
Wales and the(then young) Royal Family who took 
great delight in the little boy, and in conversing 
with his parents, and his present Majesty, then 
the young Prince of Wales asked Mr. Hopkins 
many questions concerning Wales, and promised 
to do something for them when he should come 
to the throne, and Mrs. Hopkins had the honour 
to drink tea with the Princess, an honour which 
no woman of her rank perhaps had before or after. 
The Princess gave the little boy ten guineas every 
time he was there, and once a gold watch, and 
settled a pension of ten pounds per annum on 


BS fe) 


Hopkin the Dwarf. 


him and on his eldest sister after him as he was 
not likely to live long ; which was regularly paid 
as long as the Princess lived. When his present 
Majesty came to the Throne, Mr. and Mrs. Hop- 
kins went up to London and had the honour of 
speaking to his Majesty but he said nothing of 
his former promises, and they had not the courage 
to remind him of them.” 


This account of Hopkin Bach by his brother Lewis, 
is supplemented by an old letter from Rebecca, daugh- 
ter of this Lewis, in which she says (omitting most of 
the statements given in her father’s account) : 


«“ 


. among the rest [who came to see him] was 
Lady Cholmondely who had a seat in the neigh- 
bourhood, and was a maid of honour to the then 
Princess Dowager of Wales, mother of George the 
III, When this Lady returned to Court she 
mentioned him to the Princess who expressed a 
great desire to see him....- The young 
Prince (afterwards George the IIT'¢) asked Mr. 
Hopkins if his son had any Welsh blood in 
him upon which he requested him to touch him 
in a certain place, and he would soon know. He 
did, and Hopkin turned round and struck the 
Prince across the calf of his leg with a cane which 
he held in his hand which caused the Prince to 
jump. At this the Prince laughed heartily .... 
The greatest manual labour he was ever able to 
perform was that of turning a spit with a goose 
upon it, but in that case he invariably made the 
agreement to have his dinner off the skin, being 


Hopkin the Dwarf. 1Ir 


the only part of the goose he would eat, and of 
that he was very fond, and I have heard that the 
neighbours were in the habit of sending him a bit 
of skin when they roasted a goose.” 

It is reported of him that once during the harvest 
the servant man offered him a scythe saying, “Wra, 
Hopkin, mae rhaid i ti ladd ystod o wair,” to which 
the little boy replied : , 


“« Mae’n gofyn ‘spring’ a Ilydan ‘ spread’ 
i dawlu ar led yr ystod,” 


and on another occasion when asked to do a similar 
thing he answered with the “awen barod ” of his race : 


* Peth bidyr a di-natur 
Yw tyny yn oly blatur 
T’r bachgan bach ’naeth ddim erioed 
Ond chwarau a bod yn segur.” 
Lewis wrote the following acrostic verse on his 
little boy: 
“ Hail little child, great is thy grief and pain; 

Old in thy youth, small things doth thee sustain ; 

Past hope of thriving, both in limbs and sense ; 

Kept in a narrow sphere by Providence. 


Innocent life hast thou, not knowing health 
Nigh to partake of an eternal wealth.” 


Hopkin Bach died of senile decay at the age of 
seventeen years and two months on March roth, 
1754, and his obituary notice appeared in the Gentle- 
man’s Magazine for 1754 (p. 191)- 

Lewis the Bard must have left Llantrisant for Llan- 
dyfodwg before a.D. 1745, for one of the tombstones 
in Llandyfodwg church records the burial of his 
daughter, Jennett, in September, 1745, aged three 
years. Indeed, if the following be correct he had 
settled at Hendre Evan Goch as early as A.D. 1739. 
According to the short biography of Edward Evan of 


112 Lewis Hopkin and Edward Evan. 


Aberdar (Afalau’r Awen, aydd arg. tt. 165, 166), it is 
said that when he was twenty-three years of age [born 
A.D. 1716] he took up the task of learning the trades 
of carpenter and glazier with Lewis, who taught him 
the bardic art, and that they both lived at Hendre 
Evan Goch at the time. A notice of Edward Evan 
appears in the Dictionary of National Biography. 

When Edward Evan about the year 1740 had an 
affectionate regard for one Ann Henry of Margam, 
who apparently did not return his affection, Lewis, in 
order to tease his young friend and disciple, wrote the 
following, which is given in Dafydd Morganwg’s Ysgol 
Farddol as an example of “ Tawddgyrch Cadwynog ” 
in Welsh verse : 


“OQ ddyn wedi addo nodol, 
Awr wybodol oer a beidiodd, 
I gwrdd Nedi gerdd ddanodol, 
Ei do rodol hi direidiodd, 
Wrth osodol air ammodol ; 
Ail fan nodol ef a neidiodd, 
Ond Ann glodol fu wrthodol, 
Awch hynodol ’e ochneidiodd.” 


In 1744, however, when Edward Evan married 
Margaret Thomas, Lewis addressed him in the poem. 
“© Os bod yn briod ddyn brau—y’th fwriad,” 
and amongst the advice which three bardic friends 

gave the said Edward was that of Lewis: 


“* Rhys Morgan ddoeth ei englyn; 
A William Thomas landdyn ; 
Llareiddiaf wr a llon mewn Ilys, 
Yw’r trydydd Lewis Hopkin. 
*Be Lewis Hopkin fawrglod, 

Rhyw gyflwr gwych yw gweddwdod 

Lle bo dyall da mewn dydd 

Tawn drefn idd ei drafod, 





Lewis Hopkin and Thomas Richards. 113 


Os gelli dithan beunydd, 

Gael dawn i fyw yn lonydd 

A charu’th rydd-did gora’i_glod 
Mi dd’weda’th fod yn ddedwydd. 


Er hyn os wyt yn hoffi 
Rhyw geingen hoywen heini, 
Ni weli ddim a wna i ti les, 
Brau hyder nes priodi. 


Am hyn cei beth cynghorion, 
Heb gel o ’wyllys calon, 

Os gwn i’n well fy nghyfaill hy 
Mi rannaf hynny rhyngon. 
Cais ferch o ddyall hollol, 

Fel Sara addfwyn siriol, 


A hon fydd gwell fe genfydd cant, 
Na budr feddiant bydol. 


Ychydig bach o foddion, 

Mae hynny’n ddifai ddigon, 

Gan ferch rinweddol oreu ryw, 

Ti elli fyw’n gariadlon. 

Pe ba’i ti’n cael yn briod, 

Rhyw ferch gyfoethog fawrglod ; 
Mae’n enbaid iawn wel coelia hyn, 
Rhag iddi’n dynn eu dannod. 


Dau gydradd wiwradd warant, 
Mewn oedran dysg a meddiant, 
I’m dyall i sydd orau ’mhell 
*Rhwy’n sonio’n well cydsyniant. 


Ffarwel ar hyn o amser, 

Cais gymmorth o’r uchelder, 
*Nol profi pob peth yn y byd, 
Nid yw i gyd ond ofer.” 

It is certain, however, that Lewis the Bard had 
settled at Glynogwr before 1746, for in that year 
Thomas Richard, the learned Curate of Coychurch 
published his translation of the Rev. Phillip Morant’s 
“Cruelty and Persecutions of the Romish Church.” 
Mr. Richards’s Welsh version was published at Car- 
marthen, and printed by Samuel Evans, bearing the 








114 Llantrisant Churchyard. 


title: ‘ Creulonderau ac Herledigaethau Eglwys Ru- 
fain, &c.,” and may now be seen at the British Museum. 
At the beginning of the book is printed Lewis Hopkin’s 
“Cywydd Moliant i’r Gorchwyl hwn,” and among the 
subscribers’ names are: “Mr, Lewis Hopkin, of 
Peterston-Super-Montem,” and “ Mr, Lewis Hopkin 
of Glynn Ogwyr.” 


Lewis lost his mother in a.D. 1753, for the Llan- 
trisant burial register under that year states : 


“Jan. 4. Joan the wife of Lewis Hopkin buried 
78 aged.” 

The family graves are almost the first to be met with 
on entering Llantrisant churchyard at the East end, 
but the inscriptions are in part worn away. Here the 
body of Lewis’s father was taken from Peterston- 
Super-Montem, for the inscription on his grave 
records : 


‘Here lieth the body of Morgan Lewis, who died 


the 26th day of August 175[—(scaled)] Lewis 
Hopkin died May 19, 1756, Aged 81 years. Also 


the R[mains].... Wm. Lewis.... of... 
this Parish son of the above named Lewis 
Hopkin.” 


The administration papers of Lewis Hopkin, father 
of the Bard, were granted on August 6th, 1756, The 
sureties were : 


“ William Lewis of the parish of Lantrissent in the 
County of Glamorgan, yeoman, Lewis Hopkin of 
the parish of Landevoduck in the said County 
of Glamorgan, yeoman, and David Cadogan, of 


. 








Lewis Hopkin’s Occupations. 115 


the parish of Lantrissent in the said County, 
yeoman,” 

The statement of the Rev. Lewis Hopkins of Brom- 
yard, above referred to, gives a fair Picture of the 
various occupations of the bard about this time: 

“He was apprenticed to a joiner and carpenter, 
which trades he followed till several years after 
he was married together with that of a glazier, 
stone-cutter, and wire-worker ; but in the latter 
part of his life took a farm, and added to that a 
largish country shop. He was aman of universal 
genius both for literature and mechanics. He 
was employed by many in surveying, planning, 
measuring, calculating, writing all sorts of law 
instruments, and doing innumerable little ingen- 
ious jobs mostly gratis, for he never coveted 
money. He could exercise any trade that he had 
seen better than most of its professors, he could 
and did build a house, finish and furnish it him- 
self. He was esteemed by all that knew him for 
his wisdom, integrity, ingenuity, and piety, in 
which he was so zealous in his latter years, that he 
kept meetings on Sabbath-day evenings from 
house to house to expound the scriptures to the 
edification of many.” 

Mrs. Begg, a grand-daughter of Howel Hopkin of 
Caerlan, inherited Lewis’s “pulpit” which he was 
accustomed to set up in his barn when he invited his 
neighbours to come together that he might preach to 
them. This lady had the relic divided into two parts, 
which she kept beautifully polished, 





116 Lewis and his disciple. 


In a.D. 1755 the Bard’s friend, William Edwards, 
completed the building of the great bridge across the 
Taff at Pontypridd, which Lewis commemorated in 
his “Englynion o glod i’ digyffelyb adeilad, ac i'r 
awdwr 0 honi, sef Pont-y-Ty-Pridd ar afon Taf, yn 
swydd Forganwg.” 


These first appeared in “ Tymmbhorol ag wybrenol 
newyddin neu Almanac Newydd, 1769 &c. o gasgliad 
Gwilim Howel,” under the heading “ Englynion ir 
Bont newydd ar Daf yn Sir Forganwg sef Pont y T9- 
Pridd a’r Pen Saer Maen William Edwards.” 

Thomas, the seven year old son of the Bard, died 
suddenly in 1757, and Lewis composed his beautiful 
poem : 

**O clyw fy mab bychan, gadewaist di’th drigfan,” 
in the form of a conversation between father and son 
on the state of the living and departed. 

On May 25th, 1758, he with Thomas Lewis witnessed 
the wedding of Morgan John and Dennis Edward at 
Llantrisant Church. 

At Llandyfodwg, Lewis taught young Edward Wil- 
liams, now known to fame as Iolo Morganwg, the rules 
of Welsh poetry. Of o/d Iolo the poet Southey sang: 


ca There went with me 


Tolo, old Iolo, he who knows 

The virtues of all herbs of mount or vale, 

Or greenwood shade or quiet brooklet’s bed ; 
Whatever lore or science or of song 

Sages and bards of old have handed down.” —Madoc. 


During Lewis’s lifetime Iolo wrote his “ Englynion 
at Lewis Hopkin fardd o Lynogwr ym Morganwg ” 
(Llanover MS. No. 1, p. 361); and also his poem, 





The Rev. Lewis Hopkin. 117 


“Wrth ymadael a Lewis hopcin ai fab a Ievan Lewis ” 
in 1771 (Llanover MS. No. 1, p. 382). 

Lewis was a member of the Society of Indepen- 
dents whose meeting-house was at Cymmer Porth, 
and whose minister was the Rey. William Morgan, 
aman for whom he had the greatest respect. In 
all probability the Bard was a deacon at Cymmer 
for his son Lewis became a deacon of that Society in 
1761, and it is hardly likely that he would have been 
appointed over his father’s head. 

On the advice of Mr. Morgan, his minister, young 
Lewis, the Bard’s son, went to the Academy at Aber- 
gavenny to prepare for the ministry. Having com- 
pleted his academical studies he was sent by the Rev. 
Dr. Davies to supply for the Independent congregation 
at Bromyard, and having laboured amongst them for 
about six months, was chosen as their pastor and or- 
dained on September 5th, 1769. There is an interest- 
ing reference to his ordination in Yr Adolygydd, 
Rhagfyr 1850, in an article entitled “ Edmund Jones 
a’i amseroedd.” On October 3rd, 1769, he married 
Mary, daughter of John Blount, one of the deacons of 
his church, A memoir of him appeared in Zhe 
Evangelical Magazine for March, 1799. 

Duncombe’s “Hereford” contains the following 
notice of Lewis’s chapel and his work at Bromyard : 

“Bromyard. The Society of Independents assemble 

in a chapel raised by subscription about a.D. 1702. 
The endowments consist of £600 vested in 
Trustees with a house and garden to the mainten- 
ance of their minister. The following inscrip- 


118 Letters of Lewis Hophin. 


tion, equally honourable to all parties concerned, 
appears on a stone affixed to the front of their 
chapel : 

‘In memory of the Revd. Lewis Hopkins, a faith- 
ful minister of the Gospel of Jesus Christ, and 
pastor of this church upwards of twenty years: 
He was called by death to receive his reward, 
May 10, 1789, in the 55th year of his age. This 
stone is erected as a monument of the last affec- 
tion of a grateful people, and by it ‘he being dead 
yet speaketh,’ Heb. 11. 4.’” 

During these years several letters passed between 
father and son; the original letters of the Bard are now 
in the possession of his descendant Mr. J. Hopkins 
Thomas of ro4, Wyndham Road, Canton, Cardiff. 
Copies of a large number of the letters of the Rev. 
Lewis Hopkins of Bromyard are in the possession 
of his descendant Miss Minnie Hopkins of 24, Clive 
Place, Penarth. 

The following is part of the correspondence : 

“To Lewis Hopkin at Mrs. Price in C—, Street, 

Abergavenny, Monmouthshire, 
Dear Son 
Thy letter I recd at Bristol with Gladness to hear 
of thy enjoying thy Health together with thy other 
peculiar advantages towards the attainment of 
human knowledge as also the means of Grace, but 
I had no conveniency to send thee a Letter from 
that Place. Thy Brother also recd thy Letter 
since we came home we arrived at home on fryday 
the 24 ult, thy sister being fatigued by riding 





Letters of Lewis Hopkin. 119 


homewards on that very hot Day, was troubled 
with a cholic that Evening and a day or two after 
but thanks be to god she is now very well. We 
found thy mother extremely well together with 
the rest of the family and they had got in all the 
Hay that day we came Home, thy Brother workd 
rather too hard in the great heat of the sun about 
the Hay Harvest so that he complained some 
heaviness and indisposition since, but I think he 
is now very well. We have cut down the Oats at 
C _-gwyn-isa and we do may it please God I 
intend to reap the wheat tomorrow. 

In regard to the great Complaint thou hast made 
in thy Letter of thy Inability to perform with 
satisfaction and pleasure the great work thou hast 
now in view, I have some reason to believe that 
that will give thee some discouragement for a time, 
and yet when I consider that I have reason again 
to believe that thy End in going to the Academy 
was to be useful by Gods grace among thy fellow 
Creatures and not affecting Eminency, Popularity, 
or any other greatness in the Eye of the world 
nor any selfish view, I hope the Lord will soon 
help thee over this high Hill of Difficulty. It is 
not Eloquence aud volubleness of Tongue that 
makes a man useful though it contributes much 
to popularity. It is generally those machines that 
‘carryes the greatest weight do go on very slow and 
heavily and those that carry less run nimbly and 
swiftly. And further when we consider the wise 
disposal of Gifts by our great benefactor and 








120 Letters of Lewis Hopkin. 


Governor of all things [we] may see that all are 
not Apostles &c. and the Eye cannot say unto the 
hand I have no need of thee, nor the Head to the 
feet I have no need of you therefore my Dear Son 
be not discouraged and I hope the Lord will 
endue thee with such Gifts as will abundantly 
make up thy Defficiency of Elegance and Polite- 
ness so as to make thee very useful in some station 
or other in the House of God. In this case our 
uncomely parts are honoured with more abundant 
comeliness and hence we may see that no man is 
sufficient for these things and that our sufficiency 
is from God who is always very ready to impart 
to the faithful such Gifts as are most usedful. 

I shall not enlarge further but desire thee to send 
me a Letter very soon. Edward Lewelin desires 
to be remembred to thee and tells that he 
will accompany thy sister to give thee a visit when 
the Corn Harvest is over, therefore I desire thee 
to be careful to write to me and for my next I 
shall tell thee what time they shall come. This 
with mine thy mother brother and sisters Love to 
thee from Dear Son 

thy ever loving and affectionate Father 


Lewis Hopkin 
Hendre-Evan-Goch 
August the rath 


1765.” 
“ ABERGAVENNY COLLEGE, Sep. 6, 1765. 


Dear AND Hon? Fatuer, 
I reached Abergavenny the Evening of the same 





CACHE GENEALOGICAL LIBRARY, 


Letters of Lewis Hopkin. 121 


day wherein I came from home, where I found 
all my friends well, as I am still, through the im- 
mense goodness of God. 

I found likewise our sub-tutor entered into the 
matrimonial state, the Nuptials were privately 
celebrated the beginning of that week. The dis- 
senting Congregation of Newport in this County 
is again left destitute ; so that young man and 
zealous preacher, Mr. Roger minister thereof died 
last week, We have heard nothing from Mr. 
Richard Morgan ever since he left this place; 
therefore I desire you, if Mary David knows how 
he is, to let me know in your next Letter except 
he intends to be here soon. I know not what to 
write further unto you I have not such a variety 
of entertaining incidents as my numerous acquain- 
tance and relatives afford you when you write to 
me ; the novelties and trifling occurrences are not 
so proper and useful in the affectionate Letters of 
near and dear Relatives, as some other things that 
relate more immediately to the circumstances of 
our own bodies and souls, the concerns of which 
are so infinitely important that it is never amiss 
for us to remind each other of them. Again, to 
assume the air and authority of a preacher, to 
instruct you in the principles, admonish you of 
the necessity, and exhort you to the practice and 
duties of Religion, to mention the duties incum- 
bent upon you as Master and Governor of a 
Family, would be highly impertinent and unbe- 
coming the humble strain of an inferior relative ; 


122 


Letters of Lewis Hopkin. 


yet, I hope you would not be displeased, should 
I say that it would be very desirable and com- 
mendable could you so regulate your Family, as 
to spend some few minutes in Prayer with them 
in the Morning as well as at Night. This is what 
is shamefully neglected in the houses of many 
professing Christians, though I know not what 
excuses can be sufficient for it. The loss of time 
would be inconsiderable ; and it is very rational 
that every Family should jointly beg a blessing on 
the actions of the day. It would have a tendency 
to keep our hearts in a better frame all the day 
long, and we know not what Blessings it would 
draw down upon us, or what good effect it might 
have on those hearts that relish prayer not so well, 
as the soul is then more lively and attentive ; 
besides, nothing would recommend Religion 
better, & make a man’s care of, & example to his 
Family shine brighter. It was a saying of Mr. 
Philip Henry, that Family Duties should be 
seasonable & short, especially in Families where 
allare not supposed to have the same spiritual 
taste, so as not to be rendered burdensome to any 
individual. I hope you will pardon this freedom 
of mine, and accept it as a Token of my love & 
concern for you, my mother, brother, and sisters, 
It is more useful and necessary that I should pray 
the Father of Mercies for the Welfare and happi- 
ness of you all, with my other friends than that I 
should fill 2 or 3 lines with the usual repetition of 
my Love and respects to you, which I presume is 





Letters of Lewis Hopkin. 123 


never questioned. Therefore, dear Father, I lay 
down my pen, humbly subscribing myself your 
dutiful son. 
Lewis Hopkins.” 
The following letter bears the Cardiff post-mark 


and is addressed : 


“To Mr. Lewis Hopkins 
at Mr. Blount, Tanner 
at Bromyard, 
Herefordshire. 
Dear Son, 

Thy sister receiv’d thy Letter, and returned thee 
an one which I Imagine thou hast receiv’d & 
heard from us, we also heard from thee by Mr. 
Wm. Morgan. 

In the first place we are very apt to enquire for one 
anothers Health which is a thing of the greatest 
Importance relating to our wordly enjoyments 
for when a person is deprived of that Comfort all 
other temporary comforts avails him nothing, I 
have the pleasure to tell thee at present through 
Gods Mercy that we are all in respect to our 
Health about the same as thou didst see us; 
neither is here no great sickness nor Dying in our 
parts ; therefore I have not much news to tell 
thee, except some account of the great Tempests & 
floods that happened in our Parts in the beginning 
of the Summer the Barn at Kevenydva took fire 
by a Lightning, and was entirely Consumed; and 
on the 25th of July last we had a very great 
Tempest of Thunder and Lightnings and heavy 


ey 











124 


Letters of Lewis Hopkin. 


rains especially on the Mountains towards the 
Northwest from this place, so that there came 
down from the Hills such great Torrents of water 
that nothing could stand beforethem. At Cwm- 
saibren in Ystradyvoduck though there is but a 
very little Brook running down by the House, that 
part of the House which they called the Bakehouse 
was entirely caryed away, and all that was therein, 
the House and furniture Below stairs spoiled, the 
Gardens and Ground about the House all covered 
with stones & gravel, & great many Timber Trees 
Destroyed. 

Considerable damages was done in several other 
places in the same parish, the House of Wm. 
David Oliver at Heol Vach was entirely caryed 
away and all that he had in the world: the Bake- 
house of Evan Morgan Jenkin was caryed away, 
& every Bridge upon Rothney River from the 
Beginning to the River Taff were all caryed away. 
Pont y Gwaith, and several other Bridges about 
Merthyr were destroyed. Aberavon Bridge and 
all other Bridges upon the River Avon were 
caryed away. Several Houses were destroyed at 
the little Town of Aberavon but Happily no Lives 
were lost Except one woman and a child at Aber- 
avon and one man in the River Taff. 

There fell also a very dreadfull Tempest of Thun- 
der & Lightning and Rain in the month of August 
at Fonmon, & places adjacent, that did consider- 
able damage to the Inhabitants, but I know none 
of the particulars. 











Letters of Lewis Hopkin. 125 


Also last Sunday evening we had a very heavy 
shower of Rain, the heaviest part thereof fell I 
think from Gadlys to our House, our Brook I 
believe was twice as high & as rapid as ever I did 
see it the Bridge was caryed away and the solid 
Rock that supported the farthest end was torn and 
caryed away, the streets were ruined in our Neigh- 
bourhood & Heol Llechwenddiddos rendered im- 
passable as I know for ever—much spoil and 
damage was also done by the waters in and about 
the House, but yet we have occasion to Thank 
the Lord our great preserver, that he has been 
pleased so well to defend us ’till now. We have 
had but Indifferent Hay & Corn Harvest & great 
Part of the Corn is still without in this Neighbour- 
hood by reason of the frequent showers & wet 
weather. And as every thing else is still in the 
same posture as thou didst see them I have nothing 
to add but desiring thee to send us a Letter in 
order to Let us know of thy Health welfare & 
Intentions & recommending thee to God & the 
Word of his Grace. My Love to thee with that 
of thy mother, brother & sisters ; My Respects to 
thy Best Friends and Acquaintances 
Thy Affectionate loving Father 


Lewis Hopkin. 
Hendre- Evan -Goch 
16th September 1768.” 


“ BRomyaRD, Jany. 14th, 1769. 
Dear & Honour’D FATHER 
T am sorry that you are in the least inclined to 





126 


Letters of Lewis Hophin. 


think that I have forgot you, & that my filial love 
& duty is abated. Do you think me capable of 
not having my Parents and kindred daily in my 
thoughts ? 

The complaints in your Letter touch’d me in a 
tender part, so that I wish I might dispatch this 
on y® pinions of an Eagle to remove your un- 
pleasing suspicions, and to assure you, you have 
a Son, that thinks of you oftener than he writes 
to you. If I forget thee, O Hendre-Evan-Goch, 
let my right hand forget her cunning. 

Your Notion of the Affection of Love is philoso- 
phically just: which I can experimentally attest. 
But let me now proceed to the argument, and 
urge my reason in vindicating myself from the 
guilt of this charge : and that is in short, that I 
have wrote to you since I receiv’d your last, and 
that by a woman who told me she lives at Pwil- 
gwaun near Ponty-Ty-pridd, whom my mother 
had charged to call on me, and pretended to be 
very intimate with you: which Letter I apprehend 
you never receiv’d it was dated Nov" r4th. 
However I receiv’d none from you since till last 
post, and impatiently waited for a letter all this 
while, as It was your turn to write. Had it not 
been for the expence of postage I might find time 
to write to you every week; because it is not such 
a drudgery to me, The composing of my Sermons 
does not take up so much time at present; 
I commit no more than y® Heads and leading 
thoughts to paper, 








Letters of Lewis Hopkin. 127 


All things are much y* same here withme. The 
amatorial affair is still in suspence—I am more 
inclined than ever I was before to live and die a 
Bachelor, tho’ I never made such a stir about it 
as now. I cannot find that I shall have a com- 
petent subsistence with Molly Blount, and If so 
I must lay aside all thoughts of matrimony. I 
wonder that I do not hear what my sister is about 
to do: I never heard a syllable of it, but what 
she told me herself about September. I thought 
then that y° affair was to be consummated soon, 
I have nothing to say in it as I apprehend it is 
gone too far to admit of any reasoning. 

I was lately at Bromgrove while Mr. Jenkins came 
to Bromyard to administer the Lord’s Supper, & 
baptize. Mr. Blount’s Daughter, Mr. Fawcett of 
Kidderminster, and Mr. Urwick of Worcester 
have promised to get the Presbyterian fund for 
me, and I assumed the courage to write to Mr. 
Rich? Price to sollicit him to second the motion, 
but probably, it would have been better if I had 
been silent. Mr. Harwood when I saw him 
promised to do any thing in his power for me, & 
told me he had a considerable Interest in London. 
I desire you when you go to Bristol to talk to 
him, and to apply to Mr. Richards for the Bristol 
fund. They used to have it always here; and 
the reason why Mr. Richards stopped it of late is, 
because he did not know but that their minister 
might have a fortune: you can satisfy him in 








128 


Letters of Lewis Hopkin. 


that ; and if there is a necessity for a more formal 
Application please to inform me of that. 

Are there any of your former London Acquain- 
tances that would do something for me if they 
were applied to? Are all those streams of Bene- 
volence and kindness you found there quite dried 
up? Please to tell Ed‘. Lewelin that I thank him 
for his Letter, and if he could read himself I would 
write to him: but as he cannot, I desire you to 
remember my love to him, and tell him, that as I 
hope he has repented of sin with David, and the 
Corinthian professor, he shall again be rec? into 
y® bosom of his friends. 

An accident which happened last thursday night 
calls upon y* drunken and intemperate sons of 
Bacchus to repent. One of their Sottish Frater- 
nity, and who might be called their chief going 
home full of liquor by some means or other fell 
off his Horse ; and was found drowned in a puddle 
of water near his own house. He was a freeholder 
of great wealth—You have read of the Earth- 
quake. It did not reach Bromyard. Many Indi- 
cations of y® Divine displeasure! Pray let me 
know how the weather has been in your parts, 
have you down your wheat? It has been so wet, 
that not above a third part of it has been sown in 
this country, as well as in many others of a clayy 
soil. A frowning Providence. Men have been 
making an artificial scarsity for some years ; now 
God seems to threaton a real one. Whatever 
crosses, trials, afflictions, and disappointments 








The Rev. Lewis Hopkins to his father. 129 


befall us here, let us look by faith to the other 
side where every thing is quiet, serene, tranquil, 
and blissful. Most of the Hops are now in the 
hands of the Dealer, and if they were not they 
sell most as cheap as the planters. Mrs. Ham- 
mond of Worcester, Mr. Blounts sister, is one of 
the principal dealers there. She is a Dissenter 
and her house is my home at Worcester. I buy 
what I want there, they keep a large shop, and 
have it a little above prime cost. I wrote this 
morning to Mr. Harry Hammond her son to know 
the price of the Hops ; and I have answer that is 
from 75/- to 82/- 8 C. 

He will be at Bristol the 25th Instant and the 3 
following days, puts up at the Lamb, Broad Mead, 
and shews samples of all sorts of Hops; he will 
pay freightage to Bristol, and deals with many in 
Glamorganshire. He can serve you as well as 
any that I know of, and send what quantity and 
at what time you please: If you chuse it I might 
advance the money for a Bag of Hops, I have 
some few Pounds by me, and spend but very little: 
every thing that I use I make as my own at Mr. 
Blount’s : I am afraid they will hardly be even 
with me at the year’s end, I purchas’d above 2 
guineas worth of Books ; but it is of no use to 
purchase them but as I can read them. 

I hope this will attone for my long silence. I 
conclude it with my love and duty to you and my 
Mother, my love to my Brother and Sisters, and 








‘ 


a 


Letters of Lewis Hopkin. 


all the family, my Uncles at Caerlan, Maendy, 
Caercurlas, Pwll-y-velin, Nedi, and Frissy &c. 
Your dutiful Son 
Lewis Hopkins.” 

Dear Son 

I Recd thy Letter dated the 14 of January and 
was glad to hear of thy wellbeing. This is to let 
thee know that we are all here through Gods 
mercy very well and that I have been my self at 
Bristol, and according to thy Direction I called & 
enquired for Mr. Hammond at the Lamb in 
Broad Mead, but it was too late, for he had de- 
parted some Hours before I call‘, And as the 
best time for selling of Hops is far spent, we have 
determined to leave it off this year. .I talk4 with 
Mr. Harwood according to thy desire and he told 
me that he had an Intimate acquaintance with one 
of the Trustees in London, and that he intended 
to go to London sometime next Spring and would 
certainly remember thy affair and do all that shall 
be in his Power for thee. I calld also at Mr. 
Richard and he Told us that Mr. Cadell hinted 
this affair to him some time ago who I apprehend 
receivd a Letter from thee, Mr. Richard has lately 
received a very large additional fortune from a 
deceased Relative of his Wife—and also finding 
himself very much in the decline he do not 
Intend to take any salary from the Congregation 
at Lewismead no longer but promises to supply the 
places ’till they can find another; therefore [prece 
certain whether he will be a manager at the sorn 





Letters of Lewis Hopkin. 131 


the next collection which willbe on the 25 out 
next. However he told me that it would — ere] 
for thee to send a Letter before that time, and 
direct it te Mr, Tho’. Cadell with an Account of 
the Circumstances of the Congregation and Meet- 
ing at Bromyard—their number and Ministers 
Salary or whatsoever thou thinkest proper to lay 
before them and they will take it into considera- 
tion at that time. I think if there is any one of 
the Members at Bromyard that has an acquain- 
tance with some of the Dissenters at Bristol, that 
a Letter from such a one to his friend in Bristol 
might be of some Use. 

Ihave nothing to say about the Affair of thy 
sister but think it is still in suspence, thy sister 
Jenny is at Old Castle with Tho*. Watkin in school 
and lodges at Waterton Court.—I was Interrupted 
in writing of this Letter, and since I wrote the first 
part of it I have had a very severe fitt of the wind 
Colick ; we Imagine that the cause of my disorder 
was drinking a little quantity of Beer made with 
red malt which we had from Tréf-y-Rh?g. William 
David also shared the same fate and had a severe 
stroke of the same violent Disorder: but Thank 
God we are both very well recovered, see on the 
other side of this Leaf somewhat more concerning 
my Sickness and Recovery. 

I have nothing else to send thee at present but 
that we shall be glad to receive a Letter from thee, 
And the Remembrance of the sincere Love of 
thy Mother, Brother and Sisters And the sincere 














132 Letters of Lewis Hopkin. 


Love of One whom I lately Imagined could never 
finish nor set his name to these lines who am 
Dear Son 
Thy Affectionate Father 
Lewis Hopkin. 
Hendre- Evan-Goch, 
February the 24th, 1769.” 
This letter has on the back the poem referred to 
within : 





“TI Fugail mawr y Defaid, 
Tachawdwr Corph ac Enaid.” 


There is no letter in reply to the last in the collec- 
tion. In a letter dated on June 1oth, 1769, from 
Bromyard, the son writes : 

“ With what false and delusive charms the world 
appeared to poor Mr. Gamage; just as he was 
going to take his final leave of it! I am afraid it 
was not the Heroic passion of saving of souls that 
inspired the vigorous competitors for his Bene- 
fices. However I rejoice to hear that there is a 
Star rising in the established Church in Glamor- 
ganshire.” 

“ HENDRE-Evan-GocH 
4th November 1769 
Very Dear Son 
I Received thy Letter wherein thou didst inform 
us of thy being entered into the Matrimonial 
Estate, the-News whereof Instantly, and also the 
Reflection (very often since) of thy being settled 
in so remote a place drew tears to tickle down the 
Cheeks of thy aged and affectionate Mother upon 





Photo. by Mv. J. Hopkins Thomas. 


AUTOGRAPH LETTER OF LEWIS HOPKIN. 
To face page 133. 








Letters of Lewis Hopkin. 133 


that Consideration we do look upon ourselves as 
deprived of the great Comfort of thy Company 
and assistance in our declining Time. But yet 
our ardent Prayer and our sure Hope is, that the 
Divine Being may and will Bless you and assist 
you Both in your Duty as well to God, to your- 
selves, to one another and to the World so that 
your present Condition. ..... for the future 
may render your Lives more comfortable and 
more usefull, and that, when I shall be no more. 
It is our great Comfort that, we have Reason to 
believe that thy dear Consort is a good Industrious 
Religious young woman, and that thou art Allied 
to a good religious and worthy Family. 

Thy Brother before we rec’ thy Letter had a mind 
to give thee a visit at Bromyard, but since he has 
declined that Intention Insomuch that sometimes 
we do expect to see you both here. 

Thy Friends and Relations here do enquire much 
for thee and do desire to remember their Love to 
thee impatiently asking whether they shall ever 
see you in this part of the Country, but especially 
Edw! Lewelin who is now admitted to Commun- 
ion at Cymmar and earnestly desires me to tell 
thee that whenever he shall see thy spouse he will 
give her 2/6 as a Token of his sincere Love and 
good will. I have nothing of Moment to write to 
thee that has happened since my last in this 
County, Except, that that worthy gentleman Esq" 
Bassett of Miskin is to be Buried this Day at 
Liantrist Church, a great and Lamentable Loss to 


134 The Rev. Lewis Hopkins to his father. 


this County in general and also to his Friends in 

particular, JI have the Pleasure and Comfort to 

let thee know that we do enjoy our Health here 

very well. Thy Father and Mother not without 

frequent feelings of Age Infirmities, 

Thy Brother and Sister sends their sincere Love 

to thee & to thy Dear Spouse with that of thy 

Loving Parents. May the Lord, the father of all 

Mercies Bless you, which is and always shall be 

the ardent Prayer of Dear Son thy loving Mother 

and 

thy Affectionate Father 
Lewis Hopkin, 

P.S. Please to give our sincere Love and Respects 

to Mr. Blount and Family. 

We shall expect a Letter from you very soon.” 


“ BROMYARD, Nov. 25, 1769. 
Dear & Hon? Fatuer, 
As you said in your last, that you would soon 
expect a Letter from me, I cannot wilfully dis- 
appoint your expectation, and deny such loving 
affectionate Parents that little insignificant tribute 
of gratitude, and token of abiding love and filial 
obedience. But I have no great news to tell you 
now, neither can you expect a Letter freighted 
with so important a News as my last, in my com- 
mon course of Providence, till Death with his 
ponderous sword shall cut the gordion knot of 
Matrimony. It is true my present connections 
seem to alienate me a little farther from my dear 





The Rev. Lewis Hopkins to his father. 135 


Parents and agreeable native country ; but it is 
Providence, and not a Wife that is to determine 
the bounds of a Minister’s habitation, and was 
Providence to open a Door to Usefulness for me 
in Wales, it would be too frivolous an excuse to 
urge my Wife’s unacquaintedness with that 
country’s vulgar Language. Why did my brother 
drop his intention of paying me a visit? Could 
he not promise himself a cordial reception? I 
tell you the truth, I greatly long to see you and 
whatever expence that will be attended with, I 
think to undertake the journey, with my wife next 
Summer if in anywise practicable. As our capital 
is only small we must study frugality and economy, 
in order to make our way clear through the world. 
I am in no great fears and concerns, for we are 
both of the same frugal disposition; and if the 
Lord will own me as a Minister, he will never let 
me want the things of this life; and I have the 
further consolation of having acted justly and 
honourably towards a harmless, worthy young 
woman that loves me as her own Soul. I have 
now but to conclude, and to commend you to the 
Lord and to the Word of his grace. Was I to fill 
all my paper with the warmest expressions of love, 
and the fullest promises of Duty, and the most 
pathetic strokes of affection, it would fall short of 
conveying to you the natural sentiments of my 
heart. Did I know what would stimulate you to 
your duty, or edify and comfort your souls, I 
should not be backward to write it down, but I 


seins cis 





136 The Rev Lewis Hopkins to his father. 


shall conclude this, and endeavour to send another 
Epistle to the King of Heaven by the Messenger 
of faith for your welfare and Happiness. There ; 
in the realms of light Dear Father, Mother, Brother 
and Sisters, I hope to live with you all. Let us 
see to it that we redeem the time, live after the 
Spirit, grow in grace and Holiness, that we may 
be fitted to enjoy the Inheritance of his Saints in 
light. 

My Love, Duty, and Respects, where due. Tell 
my Friends and Relations that I retain the same 
love and affections to their Bodies and Souls, and 
believe me to remain, dear Father 

Your dutiful Son 
Lewis Hopkins.” 


“ BROMYARD, 
Jan. 9, 1771. 
Dear & Hon? Fatuer, 
You are as silent as if you had been all in your 
graves, or gone to the land of forgetfulness ; there 
is about 3 months since I heard from you. I 
never heard whether you received my last letter 
with my Confession. But though I cannot hear 
anything from you, I shall now send you some 
News, a news that will give you and my Mother 
a new character, and a ‘grand’ one too. I have 
a Daughter, born y® zoth ult., a very fine child. 
In about two days after my Wife’s delivery, a very 
bad millary fever seized her, and her life has been 
in great danger for some time; but through the 








The Rev. Lewis Hopkins to his father. 137 


great goodness and mercy of God, my wife is re- 
covering apace. This has been a troublesome 
and expensive time upon me, but I must not 
complain, God and men have been very kind to 
me; God has spared her life, and our friends are 
very kind to us. Her Mother and Aunts have 
watched and nursed her all the while by turns, 
and seldom come to see us with their hands empty. 
I hope you will help me to return thanks unto 
God, and pray that this child, born unto me in a 
strange Land, may be a blessing unto me. I 
asked my Mother for a name in my last, but I 
cannot so much as hear you are alive. I find 
now more than ever that every state and condition 
of Life is attended with sorrows and fears. I have 
many cares and troubles upon me now which I was 
a stranger to in my single state, but I believe they 
will all work for my good. If I havea little less 
money in my purse, I trust I have not less grace 
in my soul ; If I have more things to think of, I 
can think with greater ease and tranquility. I 
am afraid of nothing but sin ; while I can keep 
away from that, I am willing to be reduced to the 
extremest poverty. I hope and pray that this 
may find you all well at Hendre-Evan- Goch, but 
if any of you should be safely landed on the shores 
of a blessed Eternity, it would be ten thousand 
times more comfort than all the comfort of Hen- 
dre-Evan-Goch. O Father, Mother, Brother, 
Sisters, let us seek the Lord Jesus Christ in 
sincerity, and fix our-affections on things above : 





138 Letters of Lewis Hopkin. 


that will alleviate the sorrows of this world, which 
work death, and remove the sorrows of death 
itself. Let us manifest our Interest in Christ by 
Holiness and heavenly mindedness, that we may 
neither fear our own death nor the death of one 
another. May the Lord visit you and my Mother 
with the unction from above, and as the imfirmi- 
ties of Age increase may grace acquire vigour and 
strength. My little Infant removes you one 
generation towards the grave in speculation, and 
we too, though not in factone moment. May the 
Lord turn the youthful affection of my Brother 
and Sisters towards himself and deliver them from 
the corruption that is in the world through lust. 
Oh that my kindred and Relations were all con- 
verted and sanctified. These are my frequent 
prayers. Now I must conclude: my love and 
duty to all where due, to Mr. Morgan if living. 
Accept the same, dear Father, from your obed- 
ient Son, 
Lewis Hopkins,” 


“ Dear Son, 
Yesterday I recd thy Letter, and we were all very 
glad to see and hear that part of it which gave an 
Account of the deliveranee and preservation of 
thy dear wife through the dangers that attended 
her late circumstances, and that you have a 
Daughter may the Lord be pleas‘ in and by her 
to increase your comforts as your cares are in- 
creased, and to bestow upon her the Blessings of 











Letters of Lewis Hopkin. 139 


his Right Hand, and help you to perform the 
Duties incumbent on wise and pious parents. As 
for that part of thy Letter which containeth a very 
heavy Complaint of my long silence, I thought that 
thou couldest take my silence plainly to signifie 
that everything goes on here very near the same 
as formerly and that Barreness of matter was a 
Tolerable Excuse ; dost thou think if I was dead, 
or in any wise deprived of the use of my pen, that 
there is nobody in this Country that would send 
thee a line: Indeed I have but very little Reason 
believe that thy Brother or Sister, would do so 
much, as they seem in that Respect as siezed with 
stupidity, looking on everything of that nature all 
in my province, tho’ the Rein is almost snatched 
out of my Hand in Regard to everything else. I 
remember I desired thee to send some letters dir- 
ected to thy Brother or Sister in order to try them 
for an answer but probably thou hast forgot it. 
Thanks be to God we do enjoy here our common 
state of Health, but thy Mother has been exceed- 
ing anxious about you. Mr. Wm. Morgan still 
continues in the same Disorder but is enabled to 
perform his Ministerial Offices. Eustance Lew- 
elin of the Argoed is Dead, and thy Aunt Ann of 
the Maindy is very much out-of order since the 
Time her son lay sick and died, and old Mr. 
Daniel Thomas the Tutor died suddenly at the 
Havod of an appoplecktick fitt to the great 
sorrow of Mr. Evan Morgan, as the deceased 
Gentleman was a man of extensive knowledge & 





140 





Letters of Lewis Hopkin. 


a very pleasant good natur’d Companion. Old 
Anthony Hopkin also died lately. 

It is here an extreme cold weather and a very 
hard frost but not much snow since about the 
7th or 8th of this Instant. 

I Recd thy Letter with the Confession, but did 
not receive the letter sent with old Jenkins, he 
delivered it to the care of the family of Richd. 
Williams at Llantrisant, who promised to send it 
safe to Hendre-Evan-Goch but neglected & lost 
it. The Hopps from Mr. Hammond we receiv?, 
but knew not when and where to pay for them. 
I desire thee to send us a word in thy next upon 
that Head. 

In regard to a Name for thy Daughter we do not 
care what it shall be and insomuch that thou livest 
among the near Relatives of thy Wife I think it 
more fitt and more proper for you and them to 
choose a Name : had it been a male child I would 
think that the Name of his Father, his grand- 
father and his great Grandfather would be proper 
enough ; Men may choose a name, but a name is 
nothing but a name, but the Grace and Blessing 
of the Lord is the best Endowment, May the Lord 
endue her therewith and may she grow in Body 
and Soul and acquire a great Degree of perfection 
in nature and grace. 

Tho* David the Mason desires me to remember 
him to thee, and to let thee know that he hopes 
he is much better than he was both in Body and 
Soul and finds himself free from the Disorder 








Llyfr Ecclesiastes. 141 


that troubled him last year—he desires a share in 
thy prayers. I have nothing else at present to 
communicate to thee but desiring thee to send us 
a Letter without delay so that we may know how 
it is with thee and Wife and little Babe in this 
tedious and troublesome time. This Dear Son 
with the Joint sincere Love of the Family of 
Hendre-Evan-Goch from 
Thy loving and Affectionate Father, 
Lewis Hopxin. 





Hendre-Evan-Goch, 
17th January 1771. 
P.S. My Respects to Mr. Blount and Family and 
to Mr. Renals and others of thy Friends whom 
thou thinkest proper to mention my Name to. 
Thy Mother further desires me to let thee know if 
this will happen to come to hand before you bap- 
tize your little Daughter and in case that thy wife _—— 
or Relations have not earnestly fixed on another 
Name that she do choose to name her Rebekah 
and to let us know in thy next how and in what 
manner you Intend to nurse the little girl.” 
In a.D. 1759 we find the name of ‘‘ Mr Lewis Hopkins 
of Llandevoduck” among the subscribers to Antiguae 
Linguae Britannicae, or the Welsh-English Dictionary 
of the Rev. Thomas Richards of Coychurch. 
In a.D. 1767 the Book of Ecclesiastes was published 
in Welsh verse at Bristol, and printed by S. Farley. : 4 
The greater part of this composition was the work of 7 
Lewis Hopkin. It was afterwards included in the | 
collection of Edward Evan’s poems published under | 





“Shece 





142 Lhyfr Ecclesiastes. 


the title “ Afalau’r Awen” in a.D. 1804, 1816, 1837, 
and 1874. 

When it was first published in a.p. 1767 it included 
Edward Evan’s “ Letter to the Reader,” wherein he 
stated : 

‘Mal y deallo’r darllenydd yr hyn a fu achos a 
chymmelliad i’r gorchwy] yma o gyfansoddi Llyfr 
y Pregethwr ar fesur Cywydd. Cymmered sylw 
o’r ymadrodd canlynol: Dygwyddodd i wr ieuange 
o Sir Aberteifi a’i enw Dafydd Thomas, ddyfod i 
wared i Forganwg o ddeutu’r Flwyddyn 1727. 
Un ydoedd o berchen cynheddfau naturiol cryfion; 
a chwedi cael cyfran weddol o fawnteision gwy- 
bodaeth. 

Efe a dderbyniwyd yn Aelod i gynnulleidfa’r 
Parchedig Rhys Prys, o’r Ty’n Tonn. Yr oedd 
ganddo Dalent o Awen, a rhwyddineb ymadrodd. 
Efe a ymosododd i ddysgu Rheolau Grammadeg 
o iawn ysgrifenyddiaeth, o ddeutu’r Flwyddyn, 
3730: aca ddaeth yn gryn gyfarwydd a dych’myg- 
fawr mewn Barddoniaeth Gymraeg. Bum ar 
brydiau yn eu gyfeillach ef, pan oeddwn tuag at 
ddwy ar bymtheg neu ddeunaw oed ; ac am hyny 
yn rhy ysgafn a phenhoeden i sylwi na dal gafael 
ar unpeth o wertha theilyngdod. Efe a briododd, 
ond ni chafodd ef nemmor o hyfrydwch oddiwrth 
y cyflwr hynny. Ei ddyddiau diweddaf a dreul- 
iodd gyda Dafydd Martyn yn Ystrad Tyfodwg. 
Efe a orphennodd ei yrfa yn y Flwyddyn 1735, ac 
wrth chwilio ac edrych ar ei yscrifeniadau ef, mi 
gefais y Bennod gyntaf o Lyfr y Pregethwr wedi 








Some other Publications. 143 


ei chyfansoddi ar fesur cywydd; yr hyn a’m cynhyr- 
fodd i ofyn cynnorthwy Lewys Hopkin, i orphen 
a chyflawnu Bwriad, yr hwn oedd wedi ei attal 
gan farwolaeth. Felly, dymmai ti, nid yn unig 
ymadroddion 0 eiddo Solomon mewn Prydydd- 
iaeth, ond hefyd ti a gei gymmorth i ddeall 
meddwl yr yscrifenydd, ond i ti gymmeryd pwyll 
i ti ystyried ; canys efe amcanwyd y cyfansoddiad 
hwn mor gytun ag a allwyd ag Esponiadau y 
parchedig Ddifeinyddion Simon Patrick ac eraill. 
Derbyn hyn o Brydyddiaeth Gymreig, ar ei hoes 
ddiweddaf ; a chyn ei chladdu mewn cwblo blith 
y Cymru. Epwarp Evan.” 

The work is described on its title page as given in 

Rowlands’s Liyfryddiaeth y Cymry : 

“ Llyfr Ecclesiastes: neu’r Pregethwr, Wedi ei gyf- 
ansoddi ar fesur Cywydd. Gan Edward Evan, o 
Aberdar a Lewis Hopkin, o Lynogwr, yn Sir 
Forganwg. Bristol: Argraphwyd gan S. Farley 
1767. [Here follows Edward Evan’s ‘Letter to 
the Reader’) 4.5 06 Gwelir fod y llyfr bychan 
tlaws hwn, yr hwn a gynnwys 50 0 dudalenau 32 
plyg, yn waith tri awdwr. Y bennod i, gan D. 
Thomas uchod ; pen ii, v, vii, ix, axi, gan Mr. E. 
Evan ; a’r pen iii, iv, vi, viii, x, xii, ac ‘ Englynion 
at y Cymry,’ gan Lewis neu Lewys Hopkin . . .” 

At the end of the work there follows with a separate 

pagination Lewis’s “Can ynghylch Creadigaeth y Byd.” 
This is so in the copy which belong to Mr. J. H. 
Davies of Cwrtmawr, but, he says, “ It may or may not 
have been a separate publication,” 








144 Some other Publications. 


When Lewis Hopkins, the son of the Bard, was 
preparing for the ministry at Abergavenny, the Rev. 
David Jardin, tutor of the College died, after a short 
illness, on October 1, 1766, at the early age of thirty- 
four years. He had been educated at Carmarthen. 
Lewis the Bard composed to his memory his “ Cywydd 
Marwnad Y Parchedig Mr. David Jardin. ..... ig 
which was published by John Ross at Carmarthen in 
1769, and is now very rare. 

In 1769 Lewis attended the Eisteddfod held at Aber 
Cwm y Fuwch, for MS. 47 at Llanover contains : 

“Englynion a gant Iolo Morganwg, yn Eisteddfod 

Aber Cwm y Fuwch 1769. Sion Bradford— 
Lewis Hopcin a Dafydd Nicolas yn Athrawon . . . 
. ar bynciau gorchestiaeth.” 
On page 238 we have: 
“Pwnce nu. Rhagom 
neu myned rhagom 
Lewis Hopcin.” 


These beautiful englynion have never yet been 
printed, and are now published for the first time. 

Aber Cwm y Fuwch is in Llandyfodwg parish, and 
we can well imagine Lewis entertaining his brother 
bards on this occasion with that hospitality for which 
his family was so often praised. 

In the following year, at the Llantrisant Eisteddfod, 
Lewis composed the Znglyn : 


*¢Canwn ag Eurwn deg araith heno 
Yn hynaws gerdd berffaith 
Tynnwn yr hen Fruthaniaith 
Pr golau er moethau maith.” (MS. 59, p. 228). 








Y Fel Gafod. 145 


The first Welsh magazine, called Zrysorfa Gwy- 
bodaeth neu Eurgrawn Cymraeg made its appearance 
in A.D, 1770, of which a good account is given in 
Lhyfryddiacth y Cymry (pp. 514, 515). 

Dr. Lewis Edwards also wrote excellent articles on 
this magazine. They were published in the Zraethod- 
yad for 1848-9, and have since appeared in his 
“Traethodau,” pp. 505-547. Lewis hailed its appear- 
ance with his: ““Englynion at Gyhoeddwyr Y Zrysorfa 
Gwybodaeth, ac at y Cymru” (not published in “Y 
Fel Gafod,”) and was a large contributor to its pages. 
It was published at Carmarthen by J. Ross, an 
industrious alien who had learnt the Welsh language. 
To this magazine Lewis contributed the verses : “ Gair 
o gynghor i’r Cyfoethog” and “ Hanes o ymryson a fu 
yn ddiweddar rhwng dau blwyf.” 

’Squire Bassett of Miscin was buried on November 
4th, 1769. For him Lewis had the very highest regard 
and composed the Cywydd : 

“ Deuwch fonedd gloywedd glén 
Da fawrgu Wlad Forgan,” 
tohis memory. This also appeared in the Zurgrawn, 
together with his fine translation of the ballad of 
“ Chevy Chase,” and “ History of Lavinia.” 

Most of his poems were collected and edited by 
John Miles of Pencoed, Bridgend, and published 
at Merthyr in a.D, 1813, under the title: “Y Fel 
Gafod, sef Cywyddau, Englynion, a Chaniadau ar 
amryw achosion, gan y diweddar Lewis Hopkins.” 
The Bard’s soul entered on those eternal realities on 
which he had so devoutly meditated and so sweetly 


yp 





146 Dagrau yr Awen. 


sang, on 17th November, 1771, at the age of 63 years. 
He was buried with his ancestors and his children in 
Llandyfodwg Churchyard. 

Among the elegies to his memory were those com- 
posed by his disciples Edward Evan and Iolo Mor- 
ganwg. Edward Evan’s verses to his memory appeared 
in “ Afalau’r Awen,” while Iolo’s “ Dagrau yr Awen” 
was published at Cowbridge in a.p. 1772. Iolo’s 
other elegy to Lewis is to be seen in vol. i of his MSS. 
at Llanover beginning at page 333. “ Dagrau yr Awen” 
is extremely rare, the only available copy being 
in the British Museum. A photographic copy of this, 
together with photographs of Lewis’s letters may now 
be seen in the Reference Department of the Cardiff 
Free Library. 

There remains a great deal of the work of Lewis Hop- 
kin that has yet to be brought to light. We have but 
one of his English poems (the Acrostic to his son), and 
alas, none of his prose. His “ Remains” in prose and 
verse, Welsh and English, must have been considerable 
according to his grand-daughter, Rebecca (daughter 
of the Rev. Lewis Hopkins), who is writing from 
Hendre-Evan-Goch on October 26th, 1792, to her 
mother at Bromyard, said: 

“The generality of people here compare Lewis [her 
brother] to his grandfather, whilst John is univer- 
sally declared to be the very abscense of his 
Father. In my opinion the comparison is the 
most striking for if Lewis equals his Grandfather 
as a mechanic he falls far short of him as a gram- 
marian, as that excellent character was by all 





To face page 146. 








X THE GRAVE 


OF LEWIS HOPKIN. 





Photo. by Mr. J. Blount Hopkins. 








The “ Remains” of Lewis Hopkin. 147 


admired more for his knowledge in_ Literature 
than his outward acquirements, altho’ his ingen- 
uity surpassed many. Since I’ve been in the 
country I’ve read my Father’s letters in regular 
manner, whereby I found many missing, and since 
I’ve been at Hendre-Evan-Goch I’ve made a 
diligent search, not only for the letters but for the 
Elegy upon Mr. Jardine, but my search for the 
latter has proved hitherto ineffectual, I mean in 
the English Language, but it was translated to 
the Welsh by my grandfather. Many pamphlets 
of which I found in the course of my search, five 
letters I found and carefully transcribed them 
with three or four more I found at Llanharan. 
The quantity of paper that lie in the House would 
astonish you, my Grandfather’s name is to be met 
with in every corner, either in Welsh or English, 
to Prose or Verse, in Manuscripts or Print.’ 
What has become of all this? It was all in the 
keeping of Rebecca, the eldest daughter of the Bard, 
and her husband at Hendre-Evan-Goch after the 
death of the Bard, and of his wife many years after. 
Some of it may yet be in the possession of their 
descendants, and if so, should be brought to light. 
Boileau said when he was dying: “It is a great 
consolation to a poet on the point of death that he 
has never written a line injurious to good morals.” 
Iolo said of Lewis that in all that he had written he 
had corrupted none. 
It has been well said that true religion will make 
a man a more thorough gentleman than all the Courts 





148 God's Gentleman. 


of Europe. And such was Lewis, a veaZ county gentle- 
man of Glamorgan, of its most ancient lineage 
though of poor estate, yet endowed with the priceless 
treasures of a rich and cultured mind, a pure and 
humble heart, a courteous and generous disposition, 
He was an able Welsh scholar, of great influence for 
good in the neighbourhood where his lot was cast, as 
well as an industrious Bard whose poems are pure and 
elevating, bringing us face to face continually with the 
deepest realities of existence, yet not unmixed with 
the finer geneality of a sanctified human nature. 




















THE WORKS OF 
HOPKIN THOMAS PHILIP. 


The poetical works of Hopkin Thomas Philip are 
here printed verbatim et literatim from the following 
manuscripts : 

Llyvyr Hir Llywarch Reynolds. 

Llyvyr Hir Llanharan. 

Additional Manuscript 14878 in the British 
Museum. 

Cardiff MS. 10= Ph. 94. 

Havod MS. 5. (Now at Cardiff.) 

Baglan MS. (Now at Cardiff.) 

Llanover MS. No. 9s. 

Llanover MS. 40. 

Llyyyr Hir Llywarch Reynolds is thus described by Dr. 
Gwenogvryn Evans : 

Y Llyoyr Hir: Poetry by a large variety of authors; 15 x § 
inches; 548 pages, repaired throughout; the text is 
occasionally imperfect at the corners and in the margins ; 
written apparently during the reign of James I. (p. 450) 5 
strongly bound in calf, with the old leather covers ‘ laid 
on.” 

Llanstephan MS. 134=Shirburn MS. 116 G 33 is in the 
same hand. 


Llywyr Hir Lianharanis the property of Mr. J. Blandy 
Jenkins of Llanharan. The MS. is numbered by leaves 
not by pages, and is in the handwriting of Llewelyn Sion. 
This is verified on the last page of leaf 301 by the words : 
‘ Fy law i Lle’n Sion o Langewydd, 1613.” 

The British Museum Additional MS. 14878 appears to be in 
the same handas Llyvyr Hir Llywarch Reynolds. 





152 


Cardiff MS. 10=Ph. 94 is thus discribed by Dr. Evans: 
“Poetry and Pedigrees. Paper; 8x 5£ inches; 1 36 
pages, wanting the beginning; in several hands: pp. I-54, 
94-106, 109-126 are probably in the autograph of Davydd 
Benwyn, ‘ 1550 - 1600 ;” boards with leather back.” 

Havod MS. § is a collection of poetry, prophecies, and triads. 
Hopkin’s poem is written in a hand dated 1586 on page 
233: ‘‘Mis mehefin | 22 | ac velly tervyna 1586.” 

Baglan MS. is well bound and labelled ‘ Barddoniaeth 
Davydd Benwyn.” The hand is of an early date in the 
seventeenth century. 

Llanover MS. 40 is in the hand of Iolo Morganwg. 

Llanover MS. No. 98 is a small volume measuring 
7%" x 6" x1", Itis bound in part ofan old parchment 
deed Learing the signature of Stanley Crowder with the seal 
torn off. The book bears upon its corner in Iolo’s hand- 
writing : 

“*Hen gwndidan, a charolau, 

Twm ab Ifan ab Rhys, 

Thomas Llywelyn o Regoes, 

Wiliam Cap du.” 

The greater part of the MS. is in the same hand as that of 
Llyvyr Hir Llywarch Reynolds. 

A number of the poems which the MS. originally contained 
have been lost, for the first page now opens at part of the 
29th poem. 

The edges are so worn that the beginning and ending of 
many lines are missing. 

The first poem by Hopkin Thomas Philip is numbered 58 
and his work is continued without a break till the poem 
numbered 85 ; but numbers 72, 73, 74 and 84 are missing, 
as are also parts of 71 and 75, 

Towards the end of the MS. on folio 132 there is another 
poem by Hopkin in a different hand. 

The notes in explanation of some of the words are by the 


Rev, Ll. M. Williams, except those by Cadrawd, which 
are designated by the letter C. 











* 153 


LLANOVER MS. 40 p. (57) 461.* 


1 
Mwynddyn deg clyw fab a’th gais 
Yn d’alw i glais y glaston 

Lle mae Pebyll dan do dail 
Ymbhilith y gwiail meinion, 
Llanerch deg rhwng teryll coed 
Lle caid erioed cerddorion 
Ceiliog mwyalch euraidd big 
Ym mylchau brig irleision 
Prydydd wyf yn moli’th ffriw 
A’th liw fal ewyn gwendon, 
Bur am dothyw, gwae fi ferch, 
O arwain serch im dwyfron. 


m. 

Gweais itti dan frig brwys 

Dy gerdd yn fwys benillion 
Bach y tal am rhoddaist fun 
Er maint fu’m anhun digllon 
Ta’ ni’m ceri, ni chaf air 

O’th benn a bair gyssuron, 
Mae’m holl anadl arna i’n bwys 
I gyd yn ddwys och’neidon, 
Gorfod goddef hynn i’m Ilwyn 
Ag er dy fwyn ddoluron 
Meudwy erioed dan gudd Byllt 
Pa fodd na hyllt fy nghalon. 


Il. 


Llawen oedd im weled mai 

A chylchoedd Tai mor leision 
Credu’th gawn i ddal oet dydd 
Dan fentyll gwydd y goedfron 


*Byllt= under lock, C. 
* Transcribed by the Rev. Evan Davies, Vicar of Llanover. 





154 


Gobaith oedd cael yno’n glau 
Newid cusanau mwynion 
Dadwedd cariad heb un iaith 
Ond cyfnyw gwaith golygon, 
Adrodd itti’m serch a’m cwyn 

A chael dy swyn yn dirion 

Gwae fi’r gobaith, mawr fy ngwall 
O rhoddi ball yr awrhon. 


Iv. 


Adar man a’th gerydd di 

Mae’nt oll i mi’n latteion, 

Yn dwyn attad fy nghan serch 

T’th annerch di nith hinon, 

Ac os ti ni wrendy’m cwyn 

Gan ddodi mwyn attebion, 

Rhaid darparu bedd ar ffysg 

A’m rhoddi’m mysg y meirwon, 

Oll a’th gerydd ar eu can 

O’r adar man o gylchon 

Am ladd mab, y wlad ai gWyr 

A’th garai’n llwyr o’i galon. 

Horcin Tw Puiuip o’r Gelli Fid, 

Cylch 1560. a’i Cant. 


LLYVYR HIR LLYWARCH REYNOLDS. 
(p. 537-)* 


Mae dyn ddiwair riidd cairoest 
nad enwai vyth yn dwyn voes 
rhyw lamp ar y prif gampau 

rhy deg i phryd yw myd mau 

rhy laddoedd vi rhodd Iwydd vach 
rhyw voddion oedd rhyveddach 
na phe doi’r ser ar deri 

yn un vel i gwelom ni 


*Ceirioes= cheeks as a cherry. 


*Cf Liyvyr Hir Llanharan, f. 283. Llanstephan MS. 134, f. 507. 














155 


nid ag arfau degau don 

ne rif aig* o arfogion 

ond or drem las drwy gaswedd 
vilainig glaif ne vlaen cledd 
yr honn aeth wyf hiraethus 
drwyr galon ar vronn ar vrys 
2yal ir ai ver drwy deryn 

val llid ne dryver3 trwy r llynn 
ner gwynt oi gerynt gorwyllt 
awelion trwyr gwynion gwyllt 
gwnn nad o gariad gwirion 
trwyddoi hwnt i tiroedd honn 
ond o var am i charu 

ir mul vab er mawl a vy 

o chevais gas bun laswen 

i chas oedd heb achos wenn 
ny cherais bwedd¢ na chiriwy 
na dyn o vyd na diiwn vwy 
na golud ar ddaearen 

dam wych bert na dim ywch benn 
nag i cerais lednaisverch 
gywair vain vel gwyr y verch 
ag er yddi gwawr addwyn 

i wybod lliwr manod mwyn 
mi won nad gwell mewn celli 
gwenn vanol i hairiol hi 

nid nes ym gael bun haelwych 
morwyn syw nar mor yn sych 
ne rhivo gwellt yr elltydd 
ddailiw r haiil ne ddalar hydd 
er hynn ny allaf wawr hy 

bid och wr baido aii charu 

na maddau verch elerchbryd 
er meddy ar Gymry gyd 
Erculus® ovalus wyf j 

ym hunan yn ymhoeni 


* Countless host. 2? These three lines are missing from this 
MS., but are supplied from the Llanharan MS. 3 trident. 
4pawedd. Sswan-like. © Hercules. 


156 


yn cael tristyd, coel Trystan* 
jvydd lais, ne ovydd? lan, 
dwyn ir ydwyf dan rodiaw 
poen dig ny wnn pu ni daw 
atin wledd am benn bonedd byd 
en boen och heb un jechyd 
byrais vainoes 3 ddyn biirwen 
aiir llaw allt ar i llaw wen 
och wiw vun ony cha vyw 
di reswm ydiwr ysyw 

HOoPGIN THOM PHILIP ai Cant 86, 


LLYVYR HIR LLANHARAN f. 329.* 


CYWYDD Y NAETH HOPKIN TOMAS FFYLIB PAN 


GLADDWYD Y WRAIG AY DDAY FAB EF, 

dyn wyf gwedy dinnayfaw 

dyn heb ras dan donay braw 

dyn difraint gan haint gwn hawl 

dan ofyd dyn anwyfawl 

dyn bob awr rhyfawr rhwyfay 

dyn dyrys daith dan dristay 

dyn gwar y ddi gymarwyd 

dyn ny ddawr yn fawr o fwyd 

dyn am day fab arab aeth 

dan hirwasc yn dwyn hiraeth 

dofais pan dygwyd Ivan 

diiw mawr oi waith do mor wan 

dwyn Tomas vraywas oi vri 

dra anwyl oedd dryeni 

dyodd y blwyf ai dyedd 

do do pan aeth vo y vedd 

delwir wraig dalh oreiigall 

diiw rhyr plant ffyniant ny phall 

doniog oedd dyn y giddied 

doythion fydd cryfion ny cred 
*Llanover MS., B 1, p 504. 


* Sir Tristram (Arthurian Romances, see Myv. Arch. p- 132). 


* Ovid. 3fy einioes. 





157 


dygoedd diiw ef yr nefoedd 
dygiod a mayddiod ym oedd 
dial fyngham wrth dramwy 
diiw lan mwyn dylywn mwy 
dilys am bechod alar 

diofer waith diiw ai far 
dalied y law er dolwyn 
dygoedd dri mae geni gwyn 
day wr a gwraig da ywr gras 
doe cyvyn diiw ay cavas 

dig nyd wyf ond fynglwyfay 
di vales* ywr vynwes vwy 
dir y ddiiw darw* y ddewis 
di wad fyr pryniad ar pris 
dygoedd yn brydd ddolyron 
dygiad oer vraynad yr vron 
dygoedd on gwaith diffaith dig 
draw gyr y dorray gerrig 
dygoedd tost angau digwyn 
diiw oedd ny ddigioedd oi ddwyn 
dygoedd oi rhwymedigaeth 
dayly y nef da elw y naeth 
dyged fenaid heb baidiaw 
diiw anwyl lwys dan y law 
doded val y bo dedwydd 
drwyddo na ddyffygio ffydd 


Hopkin Tomas Puy is ai Cant, 176. 


HAVOD MS. 5, Page to. 


[MARWNAD TO THOMAS AP IEVAN AP RHYS] 
In a hand dated 1586. 
1 gwrandewch er mwyn diiw achrist | 
gedymaith trist yn cwyno 
ag yn rregi drwy fawr wg | 
y blwyddyn ddrwg aeth haibo 


* malais, ?daraw L’r, 





2 i ddwi mor varfol* oi phlaid*} 
a dyn heb enaid yndo| 
gan a gyrchawdd diiw yn honn 
o lan gymdogon ato 


3 3vaeth ar dichlyn* drwy bob gwlad | 
ny rroes neb gennad yddo 
er hynny cyrchu wnaeth e| 
y neb oedd ore n gwaitho 


4 mi garwn dwm bian ap rrys | 
ddwi n byw n hiraethys hebddo 
gwae vinau r joed i weled | 
gan vaint vyngholled arno 


5 ef a oedd yn hynn o wlad| 
yn dysg an tad an hathro 
minnau am holl gyvaillon || 
a vy ddisgyblon yddo 


6 Sddym ni val wyn ymddivaid || 
vai r devaid gwedy gado 
er pan cyrchawdd jesii e | 
au llyfre gwedy clapso® 


7 beth 7nawn ni mwy am gyngor || 
ny allwn ddeor® wylo 
na thraiglo maw! na mydr9 || 
ef aeth yn meistr haibo 


8 ve gane gwndid” yn biir || 
a chywrain vesiir yndo 
a nerth a berf a llyfyn || 
ag ar yr un yn adlo 


tmarwol=difywyd. oi phlegyd? %Feaeth, 4=dyfal= 
hardd. 5Yr ydym. ‘clasped. 7wnawn. *®=to hinder, 
forbid, refrain from. 9 poetry, t=a song, conditor from 
condo. 





9 


10 


It 


12 


13 


14 


15 


16 


159 


a phob sillaf ‘nyr un rrith 
ar gwenith gwedy biiro 
ar dyn ffola ai dwaene || 
oddywrth gwndide llelo? 


ny vagwyd gwedy gwion 3 || 
y gyfriw griston ef 

ag nid gnawd i vagu mwy || 
am dano ddwy nechnaido 


ve vwrid cwestiwn anferth || 
cyn bai e dierth yddo 

ony ddwede r dychymig || 
ve ddwede debig arno 


os sonid am ysgrythyr || 

i ddoedd en vyvyr yno 

ag ve wnae ir gwyr 0 ddysg || 
pan vai ny mysg ystwmlo* 


ag ve ddwede am bob dyn || 
or pryd ar llun vai arno 
i natiiriaeth pan aned || 
ar blaned oedd yn rraenoS | 


ar wehelyth gore oedd || 

ve wydde ar goedd ddaclaro § 
pwy oedd bawb aii rryw ai plaid 
ag ef oedd rraid i lwo 7 || 


ag er i vawr ddoethineb | 

ny ddychon neb esgyso 

na® wnaeth e n erbyn y gwr | 
vii gyviawn brynwr arno | 


ond lle bu vaiys yn brawd || 
trwy vaiaii r cnawd ny dwyllo | 
yr arglwydd jesii drwy ras | 

i domas, ai maddiio || 


ryn yr. ?=dunce, blockhead. 3? Son of Ceridwen. 


4 stumble, 


Sreign, declare. allow *hyna. 


160 


7 


18 


y 


20 


ag i harchwn yn un air* || 
i ddiiw a mair vod wrtho 
yn drigarog ny ef vry ? || 
yr arglwydd jesii n clywo | 


Ile mae r llawenydd ar dawn | 
ac yno ddawn ni ato |. 

trwy ffydd a chariad pryffaith 3| 
a gado n drygwaith haibo 


a meddwl am basiwn ¢ crist |] 
trwy ddirfawr drist weddio 

o brysiir trwy tivairwch 5 

ag ni gawn heddwch ganto 


ag i harchwn ninnau gyd | 
sydd yny byd a ddelo 

ir galleog vrenin nef || 

trag yddo ef yn damno 


HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 


FROM ADDITIONAL MANUSCRIPT 14878 


f. 55 (ink) in the British Museum. 


A PARTICULAR FORM OF THE GLAMORGAN TRIPLET oy 


Or® ceisin Dduw yn rasol 
gochel béb pechod marwol 
ag yn enwedig y balchedd 
ni 4d un rhinwedd dduwiol 


Na fydd lidiog, ond tra gwar 
hyn yw wyllys Duw fo’n car 
or daw ynod fal gwynt gwrdd7 
tro allan ffwrdd yn gynnar 


zwith one voice. *nynefvry,C. 3perffaith. + passion. 
Sedifairwch, © The same as Os, if. T.R. 7 strong wind, C. 
































ee re 








Photo. by Mr. H. B. Pittway, M.A. 
A PAGE OF HAVOD MS. 5. A.D. 1586. 


To face page 160, 








161 


Na fydd chwannog mewn absen 
i ddaly gwael genfigen 

y néb a’i dilyno’n hir 

hi ladd yn wir ei pherchen 


Na rhy chwennych dir na thai 
na da carnol na mwnai* 

y mae Sant Paul yn dywedyd 
gwae ddyn o’r bfd a’i gwneulai 


A hefyd o chwennychy 
ganlyn yr Arglwydd jesu 

na wna lothineb ar fwyd 

neu lynn? or dwyd yn ei garu 


Na fydd ddiog i wneuthur 
ryw dda rag béd yn segur 
cans seguryd a fag chwant 
a drwg fydd plant o nattur 


Dilyn ffordd y gwirionnaids 
a gochel dwyll cythreuliaid 
na wna odineb yth fyw 

or mynny Dduw gael d’enaid 


HOPGIN THOM PHYLIP. 


LLANOVER MS. No 9 B. Folio 58d. 


1 Holl alleog drindod ddiiw, nyd ody n fyw yn 
gymryd 
diiwiau eraill hebddo ef, a glywon llef an govyd 
2 ddym ni vel devaid ar goll, yn dodin holl arfeddyd4 
ar ddaearol bethau drwg, nad ynt ond mwg dros 
ennyd 
3 cryfder tegwch covoeth tir, ag einioes hir a jechyd 
melyster i borthi r cnawd, heb govio’n brawd 
newynllyd 


«Money, or coin; Arm. Mounaiz, T.R. ? Liquor, or 
strong drink. C, The innocent,C, ‘design, purpose. 





162 


4 a] mawr wrthiog gwydr calch, a thrwsiad balch 


pan wisgyd 
a] nag un bais wrth arch Crist, mae n vater trist 
anhyfryd 
5 llyna n diiwiau nirawr honn, ar gyfriw waelion 
hevyd 
heb ddiolch i ddiiw yn rhodd, na rhengi bodd yr 
ysbryd 
6 ef a rhoes i voesen gynt, mewn tabl prynt na 
chollyd 
ddeg gorchymyn nyd oes vawr, ny cadw yn awr 
pei synyd 
7 mae tri gelyn dyn ny braint, a vyddair saint ny 
gweglyd* 
ar saith pechod ywr prif ffyrdd, a gerdda myrdd 
ny bywyd 
8 vaeth? y bedydd heb vawr vri, a rhoed i ni yn 
jenctyd 
yn golchi pan oeddyn blant, oddiwrth y chwant 
cyffaithlyd 3 
9 ve ddarfy ni golli n bond,* yr honn oedd ond ei 
chymryd 
ar na thoryn gyfraith dduw, ai rhyfedd yw pein 
damnyd 


10 wrth hynn beth awnawn pan ddel, vel pryvai sels 
yn cym[ryd 
ag na wddon pa le ddawn, heb nymor jawn or 
golyd 
11 an llygru heb olau tan, na chyffes lan na phenyd 
na dim rhymedi® na gras, pob un vel gwas aniwyd 
12 os vel hynn or byd i ddawn, di ddywt7 i cawn yn 
tawl[yd® 
dros yn pechodau an cam, i genol fflam na ddiffyd 
13 ag waithau eraill mor oer, ar ja dan lasloer rhewllyd 
yn wylo dan rhican9 daint, ny wddon vaint yn 
tristyd 


"feeble. *maeth, 3rank, gross. ‘covenant. %=Lord 
of the Privy Seal, see Lewis Glyn Cothi: ‘* Dafydd ysydd Bryvai 
Sel.” ® remedy. 7 di-ddout, without doubt, * taflu, 
* rhician, 











Photo. by Mr. J. Blount Hopkins. 


OLD FONT AND PORCH, LLANDYFODWG. 


To face page 162. 





14 
1§ 
16 
17 
18 


19 


20 


21 


22 


163 


rag hynn ag er cariad diiw, gedwch ni’n vyw 
amhoelyd* 
wrth evengil jesii n gall, at wr a all yn diffryd? 


ve n galwoedd baiinydd trwy air, mab gwyry vair 
[anwylyd 

ag os dyvod ato wnawn, mae n barod jawn yn 
[cymryd 


trwy tivairwch a ffydd biir, a choffa i giir ai ympryd 

ai vawr ddioddevaint ai loes, ar ywcha croes © 
[wradwyd 

ag o cawn na thir na da, trwy ledrad na dilechtyd3 

ny veddwn ar dernas nef, nes yn i dref i hedryd+ 

a gado n balchder an drwg, an llid an gwg brych- 
ailyd 

a charii dyn a diiw n bywr, a digon sywr nan 
gwrthyd 

ef ywn gobaith ef ywn gras, ef yw yn tras di gyngyd5 

ef ywr ffordd ny ffaelon mwy, lle ddaethont hwy or 
cynfyd 

ef ywn barnwr ef ywn diiw, ag evo ywn cyfrwyddyd 

trwy drigaredd ar y groes, i gael yr oes a erfynnyd 

mae n ganlynwr vry ny nenn, at vrenin penn cad- 
ernyd 

y tad nevol drosom ni, oi vawr ddaeoni an gweryd § 

gobaith yno i ternaswn, trwy ffrwyth i basiwn 
gwaedlyd 

dros i ni gaffel gwlad nef, i rhoddes ef i vywyd 


HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 58 


xymaflyd, laying hold of, cf. modlyd and ail-moilyd. *to 
defend, ¢ é 


deliver. 3?=delictum. A fault, a transgression 


against law. 4? to restore, 5 delay or intent. ° gwared. 











164 


1 Diiw creawdr byda dyn, a thriag un heb ddiwedd 
a heb ddechre arlwydd gwar, a brenin ar vrenhin- 


edd 
2 holl alleog wyd yth vraint, a thad ir saint ai 
biichedd 
a mab yth verch mair ddi nam, glan yw dy vam 
nyd rhyvedd 


3 hi thygoedd naw mis ny bry, hael jesii wyd ai tivedd 
ath Jeni yn ddiiw ag yn ddyn, ag nyd vel un or 
gwragedd 
4 vel haul drwy wydr yr haf, i daethost naf ath 
thinwedd 
ath ] heni r vorwyn ar lamp, er gwnaethyr camp 0 
vawredd 
5 codajist yr eneidau n lan, y rhai oedd dan 
gaethiwedd 
dy ] waed ar hyd gwaew r dall, ve wyr pob call yr 
agwedd 
6 Cevaist amlder archollion, gan yr jddewon ciedd 
yngorywchder y groes, a llawer gloes o chwerwedd 
7 arhoi dy vywyd oth vodd, vel oen yn rhodd gwir- 
ionedd 
ath wyllys yn dwyn i gyd, i gael y byd heb ddiwedd 
8 mawr yw dwrthe r* cyviawn aer, er bod ny ddaer 
yn gorwedd 
ny thrigyd ti yno mwy, na dydd yn hwy nar 
trydedd 
g cwnaist yn ol angau tost, ac nyd er bost na hoffedd 
ond er cariad arnom ni, a hynny n ddi gymwedd? 
ro ddym ninnau gan mwyai gid, yn carii llid a llesgedd 
a godineb dyna n gwaith, a thrachwant maith a 
balchedd 
11 glwth cenfigen drwy lwyr vryd, a llenwi r byd o 
ddrygedd 
a chyflenwi wyllys diawl, heb un ysbrydawl gynfedds 


*wyrthiau. § *camwedd. Sgynneddf, 








165 


12 a thorri gorchmynion diiw, ag yma byw mewn 
gwagedd 
a heb veddwl am yn brawd, wrth hynn mae nawd 
dialedd 
13 hawdd i gelly rhoi dy wg, na bo na mwg nag 
annedd 
nag anevail, byw na gwyr, na choed na myr" na 
thiredd 
14 ddym ni n haeddy hynn o bla, on trais an tra an 
ffalste[dd 
an tri gelyn nyd vel Siob, yn dwyn i bob overedd 
15 arglwydd dy nerth i wellae, genyd ti mae digonedd 
o bob daeoni yw gael, a thithau n hael heb omedd 
16 differaist? bawl nyd yw waeth, y gwr awnaeth 
croew[edd 
ag ai troesoest yn un awr, lle ddoedd en vawr i 
ga[mwedd 
17 tro ninnau ir jawnffordd oll, lle ddym ni ar goll 
[yn unwedd 
og un gwrychonyn3 oth ras, yth dernas ath 
anrhyd[edd 
18 a phar yn erchi nef yd, a maddau r byd alltydedd+ 
drwy ffydd a chariad pryffaith, a gobaith dy 
drigaredd 
1g llyma r tri yw gwraiddau r gred, os gwnawn ni ved 
yn diwe[dd 
ni gawn vywyd hir di drain,’ nyd term o jgain 
mlynedd 
zo an siartar ywr sgrythyr lan, nyd gwaith penn man® 
a bysedd 
an sél yw dy basiwn di, vel dyna i ni ddigonedd 


HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 59. 


* Moroedd. ?todefend. $gwreichionyn, 4of exile. 
Speaceful, unagitated, © penman. 





166 


1 Or drindod un dad or nef, a glywon llef an gweddi 
tad a mab ag ysbryd glan, un diiw or gwhan gyfri 
2 ven gwnaeth ari ddelw ai syt, ve rhoes ffwrnyd 
yn peri 
y bradwys beraidd ffrwyth lon, er na thariyson? 
yndi 
3 pan doryson ddeddfau diiw, hwy droed? yn vyw yn 
cosbi 
Addaf ir byd dros yn cam, ag Eva yn mam mewn 
noethni 
4 ag hwy viion yma n hir, ve dywaid gwir ystori 
ag yn hwy nys amau neb, yn uffern heb olaini 
5 yno i ddoeddym ar gyfrgoll, yn hwy ai holl rhieni 
nes bod jesii er yn mwyn, or vorwyn gwedy eni 
6 a goddef angau heb ddig, a briwa i gig ai waithi 
ag oi drigaredd ai ddaed,3 oi wrthfawr waed yn 
golchi 
7 dyna vrenin nef a llawr, yn dangos mawr ddaeoni 
pan ] offryme i vab i hun, am bechod dyn ai 
vrynti 
8 Efa Ja gyrchair carchar mawr, mewn myned awr 
ai dorri 
A]ddaf ag oedd gydag ef, ag yny nef i rhoddi 
9 ag yno wyllys y tad, yn rhoi dangosiad i ni 
i gymryd bedydd yn cnawd, yn enw r drindawd geni 
ro yno i ddoeddynyn hoil jach, onyd ir mach¢ ynhenwi 
yn dyvod at grist wrth wawdd, er hynn mae n 
hawdd i golli 
tr o ddilyn wyilys y cnawd, heb gadw sawds 0 ddifri 
ar byd ar diawl digasog, yn hannog ar ddrygoni 
12 llyna Ile mwrthodwn oll, a christ ai holl gwmpaeni 
ag i ddawn at satan wael, i vynny cael yn cosbi 
13 trwy valchder llid cenfigen, trachwant aflawen diogi 
glwth godineb pan rhaenoedd,® awnaer dinasoedd 
soddi 
1To tarry. *drowyd. 3?daioni. ‘surety. Smilwriaeth. 
reign, a word very much used in Glam. to denote the 
spreading or raging of diseases. C. 





167 


14 ny ddiangodd ond loth ai blant, ar hynn mae 
gwarant g[eni 
ai gymar gydag ef aeth, nes dyvod hiraeth yddi 
15 ddym ni yny pechod hwy, pes gallem vwy rhiveddi 
an eneidau n glwyvys jawn, gan bwy i cawn ni [ eli 
16 gedwch ni m hoelyd at ddiiw, i gaiso rhyw 
rhymedi 
a gobaitho i ras i cawn, os i maen Ilawn da[eoni 
17 trwy tivairwch calon briidd, a chywir ffydd ag ofni 
ddarfod yn ddirmygyr gwr, ag wylo r dwr yn heli 
18 a chyffesy n biau n Ilwyr, trwy synwyr a chynghofri 
ag os dim da yngham a gawn, gwnaethyr jawn [ 0 
ddifri 
19 a bwrw n gorbwys ar ddiiw, drwy hynn ve n clyw 
ni [ gweddi 
ag ar yn brawd dyna rsel, yn ddiogel gwedy dod[i 
20 dyma r moddion i mae n rhaid, i bawb veddylaid 
[rhyngi 
bodd yn creawdwr an barnwr, an prynwr ary cel|[fi 
21 vjel i gallom ni ddydd braw,? ar i ddehaiilaw droddi 
ag i dwetoe vy nwylaid, am devaid dewch ych 
noddi 


HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 60, 


1 Diiw trigarog un a thri, yn harglwydd ni an llywydd 
a thoddo gras i bob dyn, i vod yn un ai gilydd 
2 Cans cariad pryffaidd lle cair, yw un or tair chwi- 
orydd 
sydd yn peri pob twrn da, a chariad a chywirffydd 
3 gedwch i ni gytro? r hain, yn gywrain ag yn gelfydd 
ai coflaidio hyd i bon, ar bywiol jon ai gwybydd 
4 gan gadw gorchmynion diiw, yr hwn on clyw n 
piaiffydds 
a gweddio arno ef, awnaeth y nef ar maesydd 


1 Brawd, the judgment day. C. 2To join together in 
common possession, 3There is a future form of the verb 
piau which was written Piewfydd—this apparently does not 
suit the sentence. ?isit a compound signifying—// faith 
ts ours, cf. ddiffydd, line 15. 














168 


5 nyd trwy valchder a llid cas, ar agwedd gwas mewn 
awydd 
yn trachwanty r cyvoeth gwael, a bair yr hael yn 
gebydd 
6 nyd trwy genfigen fel caen, a gairau r traen™ yn 
gelwydd 
nyd trwy odineb bob awr, heb gymryd vawr o 
gwilydd 
7 nyd trwy lothineb a gwin, a meddwi y min heolydd 
nyd trwy lesgedd ddod ir jawn, or pethau cawn ni 
gerydd 
8 llyma saith waithred y diawl, gwae ni gwnel sawl 
sy ddiffydd 
o nys gadwn cyn y loes, a dechre oes 0 newydd 
9 mae saith waithred sy vwy nerth, ir neb a gymerth 
bedydd 
a]r les enaid ny dydd trist, a goffa Crist ny mynydd 
to po]rthi r newynog o gwnaid, rhoi r llaill wrth rhaid 


ddiadydd? 
let]tya’r tlawd awnar doeth, dillata r noeth rhag 
tywydd 
ir govwy r claf anghennys gwar, diwallyr carchar 
baiin[ydd 
claddy r marw gwedyr awr, na veddai vawr or def- 
nydd 
r2 llymar pethau ovyn diiw, ar goedd lle clyw ternas- 
ydd 
ar sawi ai gwnaeth gwyn i byd, hwy gaffant vywyd 
dedwydd 
13 trwy nas gwnaethant o gred hyr, i dygen yr law- 
enydd 


heb govio pasiwn yr oen, a gavas poen a chystydd 
14 gwedy eni o vair vwyn, yr honn oedd vorwyn 
wyrydd 
ag oddevoedd ar y groes, nes rhoddi oes i vynydd3 
15 ag an golchawdd oi waed piir, archollion diir ar 
evydd 


1 Conversation—also delay, cf, di-drain. 2? di-edfydd 
3to yield, give up. 





16 


17 


18 


19 


20 


is) 


169 


oddywrth yn pechod an bai, y sawl ai credai n 
yvydd 

ag yny vedd er i vod, hed y diwarnod drydydd 

yn wir o varw yn vyw, vo gwnoedd? diiw vab dav- 


ydd 

ag maen eistau gyda i dad, ny nevol wlad na 
dderfydd 

ve ddenfyn yn ol ar daith, ny chawn ny chwaith o 
thy|bydd 

am hynn ymbartown ar ffrwst, ni awn yn ddwst? 
eboly[dds 

i vod mewn priodol wisg, mal prenn ny rhisg+ ai 
gy[nydd 

o mwrthodwn a phob drwg, trwy ras vo n dwg yn 
llyw[ydd 

i gael y vrenhinawl wledd, a byw mewn hedd dra- 
gywlydd ? 

llyma r ewndid gwell nys gwnn, ve vaia hwnn vy 
we[dydd 


am mi pychwn S$ i bob rhai, yn wir betai eu gywydd 


HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 61. 


Dyn wi gwedi cael hir oes, mwy n awr nydoes ond 
[? dyrnfedd 

ym or einoes ny byd hwnn, er hynn ny wnn vy 
nilwedd 

nji vevyriais yn ddi dal, y leni val y llynedd 

ag yn hynny lawer pryd, nyd oedd vy mryd ond 
gwagedd 

am fod tairsaeth yn llawn tad,° nyd ant yn rhad oi 
vysedd 

marfolaeth newyn yw dwy ; a gwnaeth na n hwy 
ywr drydedd 

ryvel, ymhob bryn a. phant, ar wyr a phlant a 
gwragedd 

a bair ony thrown ir jawn, y byd yn llawn calanedd 


xcododd. dust. 3 without let or hindrance, forthwith. 


+rhisgl. Sto wish or desire. Syn llaw ein Tad. C. 





170 


5 am dorri gorchmynion diiw, i syrthia rhyw ddialedd 
yn ddi symwyth yny n mysg, mal tan i llysg i 
ddigedd 
6 Mal am Sodma gynt ai phlant, ar rhemnant* or 
dinasedd 
a losgasant gan i ddig, dros i cythraiilig viichedd 
7 wrth hynn ny wyr dyn ny byd, pwy angau dyd i 
orwedd 
e? angau pryffaidd trwy ras, e angau cas trwy wael- 
edd 
8 gynta pun or ddau mae mod4d, trwy rhad a rhodd 
a rhinwedd 
cyn y loes medd un diiw hael, i gellir cael trigaredd 
9 0 trown trwy tivairwch jawn, yn wir ni gawn ym- 


geledd 
o wraidd calon ffyddlon lan, a chysgod dan i 
adanedd 3 
10 er bod yn gelynion gwael, a chwant yn cael ni n 
thyvedd 
eneidau a chyrff ir vall, pwy griston call nas 
gomedd 
11 dodwn rhon ar gwilliaid+ hynn, yn prynwr gwyn 
divaswedd 
os calynwn a vydd maith, ny thal i gwaith hwy 
lodredd 
12 os Jninau vydd gwallys jawn, an cyrff yn llawn 
irllonedd s 
yn Jrhoddi n arian ar llog, mae n enbaid rhog i 
winedd.® 


13 c]ans nydoes un myned awr, nad ynt hwy n 
vawr i rhysedd 
oni]d yn tynant ir rhwyd, awnaethbwyd yn gyf- 


rodedd 
14 moeswch i ni ddryllio honn, yn vanion benn 
adavedd7 
o syrthiwn yndi un pryd, trwy r cnawd ar byd ai 
valch[edd 


= remnant. Pai. 3adenydd. 4 vagabonds or Gwy/?- 
zon, ghosts, evil spirits. 5wrathfulness. °a lusting impulse. 
7 manion benn edafedd. 








Re eaaiene Saas kp 


pony cag ee i 

oe he pi ae aes 

beeat neat 
PSyay a : 


fe pipe . 


a hie W, 








Photo. by Mr. J. Bl t ing 
LLANOVER MS. NO. 9. B. Photo. by Mr. J. Blount Hopkin 


To face page 171. 





45: 


16 


17 


18 


171 

a dianc vel adar call, wrth ddeall y gwirionedd 

er golud na dysg na moes, nad yw yn hoes ond 
coegedd 

am hynn gadwn diffrwyth drad,* er caiso gwlad sy 
vawredd 

i vynd yno bydded vlys, cans yma i ddys yn gwar- 
sedd 


ven arwain yr ysbryd da, ir Ilys di bla gyvannedd 
trwy grist at yn diiw an tad, i gael yn rhad vren- 
hinw[edd ; 
ag i deyrnasy rhag Ilaw, na bo na braw na symledd 
gyda n caidwad a phoed gwir, i gaffel hir orvoledd 


HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 62. 


Vy nwylaid am brodyr ywch, er dolwyn clywch a 
ddweto 

diiw nel na syrthio ni r clawdd, va r dall yn hawdd 
ar d[wyllo 

nyd wi ddysgedig ve wys, mae hynny n esgus droso 

ag ar vyngwaith o bydd ffael, ddwin daisyf cael vy 
lwo 


mi ddwedaf ddau air ne dri, yr hwnn sy ni yw garco 

am wlad nef ag uffern ddrwg, ar pethau n dwg ni 
yno 

carii diiw an dwg ir nef, ai wir vab ef yn hathro 

ar ysbryd glan tri ag un, gwyn vyd y dyn ai metro 

a charii_n brawd vel yn hun, pan ddel y dyn an 
ce[rnio 

y pryd hynny bod yn gall, a throi gern arall yddo 

llyna ddau orchymyn teg, or hain sy ddeg ai rhivo 

a gas moesen gan ddiiw lwys, ny maen pan biirw 
[heibio 

wrth ddilyn wyllys y diawl, yn wir var sawl ai torro 

ir uffernaidd garchar caeth, lle vaeth y brenin ffaro? 

trwy waithredoedd marwol saith, yn balchedd 
maith an llidio 


t?trade. | * Pharaoh. 





172 


cenfigen llesgedd trachwant, godineb chwant 
cwmpnio*™ 

g hevyd mae gelynion dri, diiw harchwn ni nan gato 

ar gyfrgoll y byd ar cnawd, ar cythrel gnawd ywn 


tempto 
to gedwch ni mwrthod? ar hain, cleddyvau plain3 syn 
mwrddro 
a throi n blant ir brenin hael, a vynne n cael ny 
eiddio 


11 trwy tivairwch biau n Ilwyr, cyn bo rhy hwyr i gado 
a chyviawn ffydd a gobaith, a chariad pryffaith 
cryno 
12 a chyffesy pob rhyw vai, a rhoi bob rhai ddelyot 
trwy wylovain a phenyd, ag ympryd a gweddio 
13 mae saith rhinwedd da gan ddiiw, i bob dyn byw 


ai gwaitho 
cans ffydd heb waithredoedd da, di ddywt na wna 
ond twyllo 
14 roi bwyd ir newynog tost, heb wnaethyr bost na 
chaiso 


clod a diod yn ddiddig, o bydd sychedig evo 
15 a dillata rnoeth yn hawdd, trwy barch ai wawdd i 
drigo 
dros nos y diaithrwr pell, mae hynny n well nau 
sardos 
16 a govwyr claf ai styny,® ai gladdy gwedy amwisgo 
a chynffwrdo rcarcharor, vor porthor ny gystyddio 
17 trwyr gwaithredoedd hynn i cair, gan un mab 
mair yn covio 
ond bod yn ffydd yn ddi wann,7 y naiiddeg bann 
y gredo 
18 a ] bod yn hael wrth yn brawd, pan ddel yn dlawd 
i gaiso 
can]s pob criston mi ai gwnn, a véd yr hwnna 
haiio 
19 er mwyn hynny gedwch ni, i haii daenoni an dyc[o 


™To company. *ymwrthod. sclearly. 4dyleu. ‘scold, 
find fault with. Sestynu, to lay out for burial. 
7 strong. 








173 


trwy basiwn crist ar y groes, i gael yr oes na 
ddar{ffo * 
20 cans darfodedig ywr byd, er maint vor golud 
yndo 
a pharhaiiys ydiwr wlad, lle darfy r tad yn pwynto? 
2t moeswch ni gyrchyr jawn borth, i gael yr ymborth 
trwydd[o 
ar porth yw crist mab diiw gwyn, yr hwnn na 
vynn yn d[wyllo 
22 pan vom an pwys ar y ddor, y cyviawn jor yn 
ciir[o 
ve agor y porth ar lled, os mae ef gwed y addo 


HOPGIN THOM PHYLIP Al CANT 63. 


1 Diiw creawdr nef a Ilawr, a brenin mawr galleog 
i harchwn ni ras a nerth, i vynd or berth ddrysiog 
2 lle ddym ni nyd ydiwn vost, mewn pechod tost 
anffodi[og 
yn waison ir byd di vael, ar gelyn gwael yn hann[og 
3 carii aiir a thir a da, a dwedud tra cyhoeddog 
am y tlawd ai alwn gi, os byddwn ni goliidog 
4 ef a ddywad crist i hun, gynt wrth y dyn llythyrogs 
pan ovynawdd yddo ef, y ffordd ir nef ardderchog 
5 cadwr hyd i byddych byw, ochmynion diiw tywysog 
a gwerth sydd gennyd o vy dd, a rho ir sawl sydd 
anghen[og 
6 mae rhai n credy wrth rhoi r tlawd, pe bai i vrawd 
tylw[ythog 
. or diwedd i wastae 5 stor, bai olud jor ne varchog 
7 ve ddywad pawl oedd wr doeth, er rhoddir noeth 


cor[nwydog 
ny ddalwyd arno ddim bai, na byddai lai r per- 
che[nog 
8 ve vy cyn hyn sampl vawr, gedwch ni n awr yn 
glonog 


x dderfydd. * point. 3literate, learned, ‘budd, waste, 











174 


yddy dilyn rhag y diawl, a chredwn bawl rhin- 
weddo; 
g ddoedd wraig weddw gynt ny byd, mewn amfer 
driid goviidiog 
a mab anwyl heb vawr vaeth, nag yd na llaeth na 
chainog 
to na dim ond dysglaid o vlawd, er cadw y cnawd yn 
vywiog 
a Ilai na chwpanaid oel, mae swr ai coel yn ddiog 
11 a heb le igaffael mwy, ond roeddent hwy n jvyddog 
i vairw ond gras i diiw, cans evo yw r cyvoethog 
tz ve ddoi atynt drydydd dyn, Elias un banisog * 
ag a gaisoedd rhann yn hii,? or hwnn i bii gyfrannog 
13 hwy m borthysont lawer dydd, ar hynn drwy flydd 
odidog 
heb vod yn llai r oel nar cann,3 er proffwyd gwan 
newynog 
14 0 rhown jnnau r gwann pan ddel, yn ddirgel ag yn 
serchog 
ny bydd llai y blawd ny gist, er porthi’r trist an- 
wydog 
15 ni gawn amlhaer da ny byd, ni gawn yr yd yn hauog 
ni gawn jechyd ni gawn ras, ni gawn bob gwas i 
gyflog 
16 ni gawn vynd ir bradwys wenn, nyd abl penn 
tavodog 
i goffae llawenydd hi, nyd ydym ni ddylyedog 
17 ond trwy waithred da ni gawn, y Ilwybr jawn diofnog 
ar llwybr yw crist mab mair, or vorwyn ddiwair 


ddoniog 
18 varchoedd* yr oen gwirion gwar, ag nyd mewn bar 
yn llidiog 
dewch atai trwy gyviawn ffydd, y sawl a sydd yn 
Ilwythog 


19 pan ddioddevoedd angau loes, ar ywcha croes 
dair bannog 
Fe algoroedd yn ddrws ty dad, y gwiw vab rhad ar 
cholliog 


banished, C. *hyf. 3olewar blawd.C, 4 Fe archodd. C, 





20 


2I 


22 


175 


mi archwn er i vwyn ef, yr arglwydd nef aberthog 
y brenhinol un duw tri, vod wrthym ni n drigarog 
a rhoi ni ras ny byd hwnn, i ador * pwnn digasog 
pechod ag irhodio n vaith, mewn cariad perffaith 
gwresog 
velly bid ag velly gwnawn, ag velly ddawn at Enog? 
velly bo diwedd pob dyn, rhag twyll y gelyn 
chwannog 
HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 64. 


Y brenin awnaeth y byd, a vo i ni gyd yn nerthol 

yddy galyn diiw yw ef, ar nenn ar nef ysbrydol 

lle mae n eistedd ai vab mwyn, a gad or vorwyn 
vrainiol 

trwy r ysbryd glan diiw a dyn, nyd ynt ond un yn 
hollol 

tri phersonau un ywr tad, ar mab o rhad nailltyol 

ar ysbryd glan honynt hwy, tri undod pwy nys 
canmol 

ve n gwnaeth oi ddaeoni bun, gwae ni nadun mor 
r[hiol 

a phriso rhwng da a drwg, rhag ofn mwg¢ uffernol 

ve rhoes i ni wyllys rhydd, a ninnau sydd awyddo 1 

ar y cnawd trwy satan wael, ai rhwyd yn cae] 
ywche[nol 

ag yn rhoddi gormodd vryd, ar hynn o vyd daearol 

ag ny garii n vwy na diiw, yr hwnn nad yw ond 
hiid[ol 

un ddulla phe byddai ddyn, yn selw3i un corfforol 

mewn drych ag yn myned ffwrdd, newynt yn hwrdd 
ne[widol 

ve ddaw angau ir ywcha i benn, sydd dan y llen 
webre[nol 

i chwaly r galon yn van, ar awr yn anser[tynol 

moeswch i ni tra vo n hoes, a chyn y loes derfynol 

haiti hadau da er cael pwyth, a ddyco ffrwyth 
aeddfedol 


t gadael, ? Enoch, 3 sylwi, 





176 


io ffydd ddinwadal cariad gwar, a gobaith ar y bywiol 
a thrigaredd ar y tlawd, ynghrist yn brawd natiiriol 
11 haelioni nyd er cael clod, goddeviaeth bod yn 
ddiiwiol 
ag o waithred da ir llall, trwy veddwl call synhwyrol 
12 agweglyd llid a llesgedd, cenfigen balchedd cnawdol 
glwth godineb trachwant saith, gwaithred amher- 
ffaith marwol 
13 trais a Iledrad ocr dii, a chelwydd rhii vynychol 
ar cyfriw hadau drwg hynn, sydd anfad chwyn 
gwenwynol 
14 hwy gyd tyvan" ar yd piir, nes del y gwyr yw dithol? 
vydd gan grist yn trin yr yd, pan ddel y pryd 
amserol 
15 ef ar gwenith piir yw dy, gwedy ddichlyny n vanol 
ar efrau ar gwyg 3 hwy an, yw llosgin dan gwadd- 
aithol 
16 wrth vod gwaithred da mor syw, yngolwg diiw 
vrenhinol 
o ddaclaro4 r gwir ar goedd, i arfer oedd rhysymol 
17 arhodio r hyd golau r dydd, trwy gred a fiydd 
ddifriol 
yn nioddevaint crist ai boen, yn criiaidds oen 
tostyriol 
18 llyna r porth ar ffordd ve wys, y vynd ir Ilys gor- 
ffwysol 
trwy drigaredd un diiw tri, i blith cwmpaeni nevol 
19 ag o chredwn velly n sywr, a chalon bywr tivairiol 
gyda n gwir brynwr an diiw, i cawn ni vyw n dra- 
gwyddol 


HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 65. 


x dyfant. 2 dethol. 3 that which is useless, chaff, 
4declare, 5 caruaidd. 








Io 


717 


Vy mrodyr ynghrist i gyd, nyd ydiwr byd ond 


hiidiaeth 

er yn rhwysg an braint an bri, ve chwery a ni 
hiidoliae[th 

am yn bod ny garii n swrth, yn ormodd wrth 
natiiriaeth 

ny thyrr undyn arnoe chwant, be caffe gant 
brenhiniae[th 

y cythrel sy n peri hynn, yr hwnn na vynn 
cwmpniae[th* 

ond balchedd a llid a thra,? a ledrad a chebydd- 
iaeth 

cenfigen drwy gelwydd gwael, er chwenych cael 
drychavia[eth 

llesgedd godineb nyd glan, a byw mewn anllyw- 
odraeth 

mynny gormodd win a bwyd, dan adain rhwyd 
ywsyriaeth 

traiso ymddivaid gweddwon piir, a chadw_hiir3 
gwsanaeth 


gwisgo dillad pridion trym, a hoffi grym corffolaeth 

ymddigryfhau ymhob bai, drwy ormodd dai gyn- 
haliaeth 

tyngy anudon meddwi n vlin, a mynych drin 
chweryaeth 

gwawdd dryg ddynion ffar* ddi drain, er cael gan 
rhain ganmo[laeth 

llyna ffrwythau r diawl ai var, ar sawl a gar 
anogiaeth 

a syrth i uffern yn garn, i aros barnedigaeth 

ffrwythau r ysbryd glan o ‘gwnair, yw credy yngair 
y pennae[th 

ag ymhasiwn i vab mwyn, or vorwyn anedigaeth 

tad ar ysbryd mab trwy ras, yr hwnn a gas poen- 
ydiaeth 


= Cyfeillach, * eithafiant, gormodaeth. 3=wages. C. 
Z : ay. ffdr= cunning. Cc ea 





178 


It 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


t9 


20 


2r 


tri ny henwi gan bob dyn, er hynny r un diiwol- 
iaeth 

sawl a greto velly n gryf, or haini tyf cristnogaeth 

ffydd a gobaith cariad gwir, a hevyd hir oddeviaeth 


ympryd gweddi diwair ffawd, diwallyr tlawd yn 
halaeth 
iawn varn trigaredd wenn, a heddwch penn 
d{efigaeth 


eti]vairwch o lwyr vryd, ny welai r byd ai luniaeth 

ond vel mwg mewn gwynt yn vyllt, ne edn* gwyllt 
ny hediaeth 

ne haul yn taro trwy ddor, neu long dros vor 
golaiidraeth 

nyd yw einoes dyn bond cas, ond gwelltyn glas 
estyriaeth 


mae rhwng y byd anghytun, ag enaid dyn elyniaeth 

y cythrel ar cnawd ywr llaill, sy n gwnaethyr traill? 
ddrygniaeth 

gedwch ni mwrthod a hwy, na chaffont mwy 
ymyraeth 

ar bridwerth crist ffordd ir wledd, lle ceffir meddig- 
inaeth 

ve vii varw dros yn cam, lle roedd i vam mewn 
alaeth 

ny weled ny boen ai giir, yn wylo gwyr ffyrnig- 
ffraeth 

ve gladdwyd a hynn ywn cred, ve gwnoedd wed 
marfolaeth 

ve goroedd uffern oedd dynn,3 ag mae ar hynn 
dystoliaeth 

vaeth ir nef o ddyno i daw, ar ddydd y braw ar 
holiaeth+ 

lle rhown gyfrif gairs i vronn, o gwbl on gorch- 
wyliaeth 


pan vom yno da a drwg, yn amlwg weledigaeth 

gair bronn jesii brenin hael, i gael yn taledigaeth 
ve ddywaid vy nevaid j, dewch gyda mi tiveddiaeth 
ar gaifr ewch ir tan poeth, yn hoeth heb welladigaeth 


1 Bird. ?amgylchiad=occasion. _ From the English, zraz/. C. 


3fast, shut up. *holi. Sger 





179 


22 gedwch dros gaffael mawr hiir,* yn rhoddi n piir 
laviiriaeth 
i gadw gorchmynion diiw, a byw dan gosbedigaeth 
23 a chredy m hasiwn y grog, a gwisgo clog arfogaeth 
thyng]hom a themptasiwn y byd, a ni gawn jechyd- 
wriaeth 


HOPGIN THOM FFYLIP AI CANT 66. 


1 Diiw brenhinol tri ag un, gwae enw o ddyn nad 


[cheisiau 
rhann oi ras i vyw ny byd, wrth wynn yr ysbryd 
gfolau 
2 rhwn an cymell ir ffordd jawn, trwy rym a dawn 
rhin[weddau 


y tad ar mab pwy ras vwy, o honynt hwy dihailiau? 
3 trindod ydynt trwy bob jaith, tryeni n gwaith an 
chwa[ntau 
trin y byd trwy n drwg an rhyw, ag eto diiw n 
ffavwriau 3 
4 hyd i byddom yn blant gwael, ny chwennych gael 
yn hang[au 
ond troi or Ile rym ar goll, i gadw i holl orch- 
mynau 
5 peth nadym yn priso chwaith, mewn bywyd saith 
ai caingau 
yn gorchfygy r cnawd i gyd, ar ysbryd ar synhwyrau 
6 dilyn caem ag arias+ gynt, a gwyr un hynt a 
hwynt[au 
dilyn diawl cedymaith trist, a gwrthod crist ai 
lwybrau 
7 bwedd wrth hynn na ddaw n ddi nag, rhyveloedd 
plag newyn[au 
cans ni haeddysom yn wir, wrth ddilin hir bechodau 
8 ny atto r gorychel dad, na bo gwellad or drygau 
er mwyn i vab vii ar grog, yn achyb rhog dialau 
9 od amhoelwn atoe n war, drwy syrthio ar yn glinau 


*?hire=reward, ?Yn deilliaw. C, favours, 4 Arius. 





180 


ag ymhroi ir arglwydd mawr, a gwlychyr llawr on 
da[grau 
to a byw n newyddol yn lan, arhwygo n van yn 
cl[onau 
ag etivarhae bob cam, wrth veddwl am yn baiau 
11 nyd vel Sidas waethaf dyn, yr hwnn i hun ym 
gr[yffau 
© tivairwch werthy naf, nydoedd ond cnaf pan 
gwnela[u 
12 nyd archoedd ef rasi ddiiw, ny choele r cnywi 
caffau 
drwy anobaith a ffydd wann, ef aeth ir mann i 
haeddau 
13 dilynwn bedr a phawl, ve temptioedd diawl ar 
brydiau 
hwy tivarhaeson yn dost, nes cael heb gost bardynau 
14 ag agredent i caent ras, ag nyd trwy vas* veddylau 
ag ai cawsant cyn hir oed, ag velly boed i ninnau 
15 0 gwnawn veli gwnaeth y saint, a chalyn braint 
i doniau 
ve wnar jesii nin ddi hawl, oi ddiiwiawl drigareddau 
16 ve n prynawdd drwy waed a chwys, ve ddengys 
ysgrythyrau 
ni ddelyem gadw sis,? nid bychans pris eneidau 
17 pan rhoddai vab diiw i oes, ar ywcha croes yn 
ddiau 
er yn tywys yddo i hun, gyniver un a gredau 
18 gedwch ni gredy rhag llaw, a gwiliaw yn gweddiau 
a chalyn crist trwy jawn ffydd, tra vytho r dydd 
yn olau 
1g a thostyrio wrth yn brawd, or bydd ef tlawd mewn 
aisau 
ag na ddaliom wrth neb gas, ag erchi gras a maddau 
20 trwy hynn i cawn lesiant3 poen, y cryaidd¢ oen ai 
ffrwythau 
vynd ir lle mae jesii gwyn, ve pwyntoedds ynn 
estyddiau 


*Shallow. 2sisial=whisper.C. 3=lJaesiant.C, 4caruaidd, 
5 He has indicated them long since. 





2r 


i] 


wn 


x 


181 


ag yno n dragwyddol byw, trwy wyllys diiw ai 
wrthau* 

gyda r drindod vry ny nenn, gwell nag ny bresen? 
winau 


HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 67. 


Credwn llymar amser nod, i mae ni vod yn Ilawen 

a molianny r drindod hael, o blaid yn mael an 
fforten 

Ile roeddem nin mynd ar goll, a ddelai oll ir bresen 

] blaid pechod yn hen dad, i uffern gwlad aniben 


The remainder of this poem is missing. 


Holl alleog dad a mab, ag ysbryd arab gwiwner 
an tro i erchi trwy ras, i dernas ai gyviawnder 


ag od archwn hynn drwy ffydd, a gobaith yvydd 
syber 

a chariad ffrwythlon di veth, ni gawn bob peth a 
gaiser 

am nadym yn erchi n jawn, yn wir ny chawn ni 
hanner 


a ddamunon ar i law, ond cost a braw a blinder 


chwenychy wnawn dda a thir, ag einoes hir drwy 
bleser 

a phob drythyllwch ir cnawd, a gyrry n brawd yn 
veger3 

dilyn saith pechod bob cain, a phenn yr hain yw 
balchder 


ag o hwnn y tyf y llaill, i beri traill ar niver 

llid cenfigen trachwant brych, or diogi mynych 
arfer 

godineb medddod yntwy, a drefnir vwy nar pader+ 

carii r tri gelyn di ffawd, y byd ar cnawd ar wiber5 


*Wyrthiau. the present. 3beggar. + pater noster. 
S5serpent, satan. 


ay 








182 


Io 


It 


12 


13 


14 


15 


16 


17 
18 


torri gorchmynion diiw mawr, a bod bob awr yn 


over 

nyd ir pwrpas hyn yn gwnaeth, o bridd y traeth 
nyr am[ser 

yn hadloedd? yn ffroenau n gii, yr ysbryd y vyw- 
iolder 

ond er mwyn i weini n gall, nyd bod yn ddall di 
ved[er 

a charii pob rhinwedd biir, er haeddy n hiir pan 
dajler 

tal gan ddiiw a gair rhyw vann, o rhoi ir gwann di 
bwve[r 


tal am bechod angau a gaid, ir enaid pani barner 
nyd a grio arglwydd dad, a gaiff y wlad esmwythd[er 
ond awnelo wyllys diiw, a byw mewn cymodrol- 


der 

oth wrth hynn beth awnawn ni, Ile ddym rhivedi 
law[er 

dan vawr bwys pechodau r byd, heb wybod hyd y 
dang[er 


gorau cyngor ag awnair, wrth sampl mair a pheder 

wylo trwy tivairwch mawr, nes gwlychyr llawr yn 
dyner 

ag erchi ddiiw er mwyn crist, trwy galon drist yn 
dorer 

gael maddaeant gan i ddaed,? a phid oi waed yn 
golcher 

ef yw n canlynwr an hedd, ag ef ywn cledd an 
bwcler 


ef ywn help rhag tan a dwr, ag ef ywn twr di bryder 
i ddioddevaint ar y groes, ai angau loes ywn hyder 
ai gyvodiad yn dwyn ni, o blith cwmpaeni ddamner 
an troi at engylion glan, yn vilwyr dan i vaner 

y capden ar brenin mawr, a wyr bob awr yn cyser3 


vel i dweto wrthym dewch, vymlant chwi gewch 
esmwythder 

om mawr drigaredd am gras, ym ternas na ddi- 
wedder 


x anadloedd. ? Dad. 3.cysur. 





19 


20 


183 


nyd wrth y doethion or byd, i sonniais cyd mewn 
tmalder * 
ond wrth jevenctid trwy gwyn, i gaiso dwyn mewn 
order 
ag am hynn nych blinai n hwy, rhag hapio mwy 
betryster 
gan ddiolch ir gwr or nenn, vel dyna benn y mater 


HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 69. 


Trigarocaf dad a diiw, a wyr pob rhyw veddylon 

trwy ras i saeliawdd y nef, lle preswyl ef i engylion 

tri undod sy orau gyd, awnaeth y byd mor gyson 

tonnau tiroedd trystau mellt, a gwydd* a gwellt yn 
laison 

t]és ag oerfel crwybrf gwlith, haidd cairch a gwenith 
ffirwythlon 

drjwy vawr alliioedd i daw, y gwynt ar glaw ar 
hinon 

ychen devaid i ni a rhoes, wrth droelo n hoes 
afr[adlon 

a phob pethau ag oedd rhaid, yn oed yr hediaid 
gwyllton 

ag ni chaisoedd genym ni, dros i ddaeoni mawron 

ond i ofni n vwya i gyd, a charii n cyd gristnogion 

ninnau vynnwn ymddrycau a dwedud gairau 
chwerwon 

wrth yn brawd o glec ne ffrost, ai ddigion dost ny 
galon 

nyd wir velly mae ni vyw, a charwn ddiiw yn 
ffyddlon 

rhaid i ni rhoi gairau da, ir sawl nel laia* dryson 

a phycho3 ynddyn vo lles, ai carii mes# yn meibion 

heb gariad pryffaidd a ffydd, rhy ddiffrwyth vydd 
gwaithred[on 


* That which has the characteristic of being trivial from mal, 


CE. ysmalder. 2 wnel leiaf. 3 desire, cf. 61, 20 W. pico 
choose. C.  ‘4megis. * =coedydd. C. t=niwl, mist. 


semen = 





184 


9 o charwn ni ddiiw a dyn, a bod yn un frawdolion 
dragwyddol nid awn ag oll, os dynar holl orch- 


mynion 
10 Hymar achos megis rhod, i ddwi n dyvod ddi- 
gylchon™ 
ar mater hynn nyd er cael, na chlod na mael na 
thoddfion 
rz ond er cael mi dweda n vrau, gysyllto dau n 
heddychlon 
a vii rhyddynt ormodd var, cans diiw ny char ym- 
tyson 
12 un yw rys ap thomas lan, ddoedd vwy or tan nar 
avon 
wrth i wnaethyr hynn a wys, mae n wr anwydys 
croelon 


13 ar llall yw edwart vy nai, ve gymer rhai ynoj vaion 
vel bei gwnele ddiiw syrhaed, am gwnny gwaed y 
gwiri[on 
14 maddatied pob un ir Ilall, a byddent gall mal 
gwaison 
ir brenin awnaeth pob peth, a hynny n ddiveth 
ddigon 
15 ag archen vaddaiiant crist, trwy fod yn drist mewn 
cfalon 
mewn gistyngder er i vwyn, ve wrandy cwyn yn[union 
16 ag a vaddau baiau n hawdd, o cymran wawdd pan 
caffon 
a dyvod chwypun? ar daith, heb wnaethyr chwaith 
esgiison 
17 ag ymdrwsio gyda r tad, mewn dillad priodolion 
hwy gan vynd at jesii gwyn, mor wir yw hynn ar 
ganon3 
18 llyna welliant mawr i ddau, a vii vel gaii elynion 
gael meddianny bywyd hir, a bod yn wir etholion 
19 velly bo hynt Edw a Rys, a vii wyr dyrys dewrion 
velly ddelon ninnau gyd, oddiwrth y byd yn rhydd- 
ion. 
HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 7o. 


* without going round the subject. * chwipyn, at once— 
instantly. Srule. Cf. ‘as true as the canon.” 








185 
BARNOD THOMAS AP IEU’N MADOG.? 
[“¥ Prydydd,” in Iolo’s hand.] 


Or jevenctyd clywch vynghwyn, a phob dyn mwyn 
cynheddfys 

am llef ar ddiiw tri ag un, Ile ddwyf yn ddyn anhapys 

mi vym’ esmwyth a llawn dawn, a balch lle bawna 
brywys 

a Ilawena dyn ym plwy, a heddiw ddwy n ovalys 

nyd o golled ar dda ystor, na thir na mor nag ynys 

ond am vy ffrynd aeth gan ddiiw, i byddai bywn 


hiraethus 

thomas ap jet madog vwyn, gwyr mab y vorwyn 
vrainys 3 

mor anhepgor oedd pan aeth, or bresen+ gaeth 
dwyllodrys 


mi carwn ef vel vy hun, ble cai mwy un mor gampys 

am dano vynghalon dorr, a hevyd morr gariadys 

ef am carai vel i vrawd, ve vyddai wawd e weddys 

minnau carwn yntau n vwy, am hynn nydwy wenhaithys 

velly haedde r ffyddion glan, pwy mwy a gan mor 
velys 

mloliant iwr lle rhoe serch, ne wraig ne verch wr- 
sibys 

[The remainder of this poem (No. 71) is missing, also 
poems 72, 73, 74.] 


[Sixteen couplets of this poem are missing.] 


17 ve ddioddevoedd drysom ni, ai waed yn colli n 
airad 5 
nes i varw ar brenn crog, wrth varn y twysog pilad 


1 Deed of Sale to Ievan ap Ievan ap Macoc of Bettws, 
yeoman, A.D. 1547. Margam MSS. vol. iv., p. 189. Also 
Bond to Thomas ap John ap Ievan ap Madoc of Llandavadog, 


yeoman, in A.D. 1561. Ibid vi., p. 107. 2 vigorous, 
wanton. 3from draint. 4the present. 5? aerawd, the 
slaughter. 


aaa i 








18 


19 


20 


ar 





ve gladdwyd mi dwedae n hii, a gwira vii 
ddisgyniad ; 

Ile ddoedd y pymoes* bob awr, heb gaffael vawr 
olaiiad 

ve gyvodoedd er yn mwyn, heb wnaethyr cwyn oi 
boeniad 

ye wnaeth heddwch a rhon a diiw, ond graslon 
ywn cysailiad * 

lawenydd mawr vii oi waith, lle ddoedd gedymaith 
difrad 

llawenhawn yn un a thri, na chaison ni wahaniad 

lawn prynwr an dyco ir nef, lle preswyl ef ai 


wirdad 

lle dda r sawl a gatwor ffydd, ir wledd na bydd 
diweddiad 

dweded pawb mae velly i bo, a diiw wrandawo n 
airc[hiad 


er mwyn i vab jesii hael, sy gwedy cael drychaviad 


HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 75. 


Vymrodyr ond rhyvedd cyd, i mae byd heb 


ddarfod 

thyvedd ond daeoni diiw, a chymaint yw yn 
pechod 

nydoes na jevanc na hen, na Iliig3 na len yn 
dar[vod 

at y creawdr am droi, ond byth ymloi* mewn 
pe[chod 

torir gorchmynion ywn hynt, a gawson gynt 
oddiw[chod 

arfer saith priwyds bob cain,° heb gwnto7 r hain 
yn b[echod 


1 The five periods; a term used in theology to describe the 


time before the coming of Christ. *?union. Slleyg. 4?ymlogi, 
to defile oneself. Sy saith priwyd—y saith ‘* brif” bechod, 
Theologically, the seven capital sins=prifandgWwyd. °?kind. 
7to count. 








187 


4 er bod cyfraith ddiiw yn mysg, ai air ai ddysg yn 
wa[stod 

nyd ydiw yn llesy chwaith, gan rym yn diffaith 
bechod 

5 ve ddifflama r gair on cof, o ddiffig nof* cydwybod 

heb ddwyn ir enaidau ffrwyth, lle preswyl Ilwyth o 


b[echod 
6 maer cythraulaid gwaelon taer, ar hyd y ddaer yn 
ymod? 
hwynt an tynnant vel wrth rhaff, i vod yn graff ir 
pechod 


7 ag o haiiant ynom had, oi dirgel vrad vel twod3 
pan wraiddont hwy ddygan* rawn, parodol jawn i 
bechod 
8 balchder llid cenfigen trais, a malais a chebydddod 
ocr lledrad Iladd bob cam, cair dial am yn pechod 
9 od estyriwn gwrs y byd, ai stil i gyd ai ddevod 
nydoes un a all mor hawdd, yn tynny r clawdd ar 
pechod 
to coviwn am y cynfyd penn, i syrthioedd nenn ir 
gwaelod 
lusypher ai engylion swrn, blin oedd i twrn® am 
bechod 
11 yn ol hynny Adda vraf, oedd gwedy r nafi osod 
yn edn creadiir7 hardd, hwy droed or ardd am 
bechod 
12 trydy ® dial mwy na rhif, pan ddaiith y llif disyndod 
i distrywoedd diiw ny lid, a hynn i gyd am bechod 
13 ag er achyb noe ai blant, hwy aethant yn ddisberod 
ai taith ar hyd llwybrau gwael, o waith amravael 
bechod 
14 ag o hynny ved yn awr, yn wir mae n vawr 
rhyveddod 
yt ysgrythyr lan wyr pun, nydoes yr un heb bechod 
15 ddym nin llawen wrth i drin, a chyyedd® gwin 
drwy vedddod’ 
ni ddylyen vod yn drist, mor gas gan grist yw pechod 


* Motion—the moving of conscience. ?moving to and 
fro. 3tywod. 4 ddygant. 5style. ® turn. 7the 
cherubim. ®trydydd. 9todrink wine together. * meddwdod. 


188 


16 ve wnaeth yddo boen a chiir, a doliira marwindod’ 
ai verthyry ddydd a nos, a marw dros yn pechod 
17 nlyd oi anfodd arglwydd gwyn, i cavoedd hynn o 
drallod 
o]nd oi ddiiwiol gariad dwys, wrth govio pwys yn 
pechod 
18 gweddiwn arno bob awr, er mwyni fawr yvydddod 
ai drigaredd wrthym ni, a gweled brynti pechod 
19 ni haeddyson uffern wael, ny biion hael am gardod 
nag arfer gweddi na llith, na meddwl rhith ond 
pechod 
20 galwn jesii mwya gwr, trwy wylo r dwr ai nabod 
mab y vorwyn oen y tad, am gael rhyddhad on 
pechod 
21 ve brwmaisoedd? bardwn rhydd, o thrown drwy 
ffydd a dyvod 
at engylion glan ir nef, ny chovia ef yn pechod 
22 etivarhawn bawb ymrhyd, rhag cwilydd byd a 
dannod 
rhedwn at grist vel sant pawl, a rhowni ddiawl y 
pechod 
23 o govynnir pwy nae hynn, o ffrocyn yddy dravod 
dwedwch un oedd arno chwant, maddaiiant am i 
bechod 


HOPGIN THOM PHYLIP Al CANT 76. 


1 O gristnogion, byddwch briiddion 
maer byd awnaeth, diiw n mynd waethwaeth 
2 a phob cenel, ny lawn annel3 
ar ladd baiinydd, bawb i gilydd 
3 ag nyd vel hynn, vy r gorchymyn 
gynt a rhodded, ar i ddegfed 
4 maer deg ve wis,+ heddiw n ddi bris 
er i dangos, yn bob wythnos 


* Merwindod. ? promised. 3fully bent asa bow, 
cf. annelu. 4 gwyddis. 





5 ffydd a gobaith, cariad pryffaith 
eithon mwy r cam, lle nys gwddam 
6 mae saith pechawd, yn tyfy n cnawd 
mal gwyg’ ymlith, tywys gwenith 
7 yr hain an tynn, i lawr danyn 
vel na lesa, un gwaithred ta 
8 balchder ywr penn, llid cenfigen 
trachwant diogi, gwres cnawd rhythni 
9 llyma r saith sy, annwyl heddy 
ar saith gore, sydd yn eise 
to rhoi r cywir tlawd, vwyd a diawd 
ai letya, ai ddillata 
11 ai ovwyr? pryd, boe ny glevyd 
ai gynffwrdo, rhag anffyddio 
12 ag edrych ar, vo mewn carchar 
a chladdy n cyd, griston hevyd 
13 llymar saith piir, sydd yw gwnaethyr 
ar saith cythrel, sydd yw gochel 
14 ve vii ny gaii,3 am bechodau 
gynt ddiliw caeth, a distrywaeth 
15 vel na chedwid, gan ddiiw mewn llid 
‘un dyn ond wyth, noe ai dylwyth 
16 ddys yn addo i ni etto 
ddialedd y, ddym ny haeddy 
17 cryny r ddaear, trysglwynt* cynnar 
cornwydydd haint, a llivairiaint 
18 ag o selw,5 drem ar hwnnw 
i bydd diwedd, gwyr a gwragedd 
19 eraill yn llwyr, an oi synwyr 
ar haul os gwir, a dywyllir 
20 ag wrth edrych, am i llewych® 
i cyll dynion i golygon 
21 a mwy sydd draw, gwedy bryntaw 
nag arllai pryd, hynn i ddwedyd 
22 nyd ywi ni, i rhy ofni 
eto nyd ta, gormodd ewndra7 


*=chwyn, weeds. *to visit. 3?Fe fu ynein cau= 
There was overwhelming us, —_ 4 ¢rwsg/ and gwynt. Sview, 
a beholding. ® brightness, splendour. 7 eofndra, 


190 


23 gedwch ni mryd, wellae n bywyd 
ag nad oeder, dim or amser 
24 a throi n hollol, at ddiiw nevol 
vel i mae jo, yn cyfrwyddo 
25 trwy ymprydiaw, a gweddiaw 
an glinau ar, bridd y ddaear 
26 wylo n hyddlyd* am garii r byd 
ar cnawd ar drel,? ffalst o gythrel 
27 ag yn ddrylle, briwa n clonne 
am ddigio n tad, nyd yn dillad 
28 ag evalle, oi vawr ddonie 
trwy tivairwch, i caen heddwch 
29 vel i cad plaid,3 o neniviaid 
trwy air sionas bardwn a gras 
30 yntwy* droeson, at ddiiw ffyddlon 
ag yntau n hawdd, ai pardynawdd 
31 os ninne dry, er mwyn jesy 
ve vaddaii ni n, holl ddrygoni 
32 cans ef ywn jor, an protecdor 
a vydd dryson,5 varnwr ffyddlon 
33 ag mae baiinydd, crist yn llywydd 
gair® bronn i dad, glan ywr gennad 
34 yn eiriol dros, i niveros7 
ag ny nacair, mab morwynfair 
35 trwy golyn e, a thrwy ange 
a greto n wir, hwy m ddiffynnir 
36 i neidau rhog pla, uffern ofnog 
ai cyrff rhog pla, ny byd yma 
37 hynn addewid, gedwch ni gid 
i weddio, mae velle bo 


HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 77. 


1 Gwrandewch jenctyd, vy mlwyf i gyd 
mi rhof newid, ywch ar gwndid 
2 dros vy llaviir, yny wnaethyr 
rwin chwenychy, i chwi ddysgy 
tHydl. *achurl. %ycafodd plaid=multitude. 4hwynt 


hwy. ‘drosom. ‘ger. 7méfer and os, signifying an increase= 
very many, not dim. as in p/antos, 








191 
3 ag yn ddiiwiol, gwnaethyr ny ol 
o tebygid, vod yn broffid? 
ny bydd dyrys, na rhy betrys 
ond vel i gall, pawb i ddeall 
5 ar them? yw hynn, na vid undyn 
yn rhy vlino, wrth i wrando 
6 mae daii ysbryd, yn plith ny byd 
un da ag un, drwg o hanun3 
7 a hawdd ddigon, i bob ffyddlon 
wahany r ddaii wrth i ffrwythau 
8 hen lusypher, a vynn balchder 
llid cenfigen, trachwant cynnen 
9 aniwair ffawd llesgedd medddawd 
lledrad di baid, lladd gwirionaid } 
To trais ag ocro,* ag ysglawndros 
trwy ddigio diiw, mawr a cyfryw 
11 gwabron® yn lle, cymwynase 
a thwyll a brad, yn lle cariad 
12 siwt ffrwythau hynn, ydiw n gelyn 
ny pracdaiso,” er yn damno 
13 ffrwyth yr ysbryd, glan an gweryd 
sy n tywynny, or nevoedd vry 
14 ffydd arbennig, ddi sigledig 
cariad pryffaith, gyda gobaith 
15 cyviawnder hedd, a thrigaredd 
gwirionedd aii, i chwaer hwythau 
16 hir oddeviad, biichedd wastad 
a chwrtaisi,® a haelioni 
17 diwairdeb call, glendid deall 
lle pryswyla, pob rhinwedd dda 
18 sawl a galyn,9 yr ysbryd hynn 
trwy grist a drig, yn gadwedig 
tg o beth nar llaill, lle maer cyvaill 
satan a hwy, yny aiirwy?? 
20 troi oddiwrth ddiawl, at y grasawl 
a syn erchi dewch ataf j 


~ 


*Proffwyd. *theme. 3=haniad. «usury. 5=sclaundre 
(Chaucer) obs=slander. 6 gwobrwyon=rewards or gifts. 7 to 
practise. 8 courtesy. Scanlyn. *aurwyaw=to encompass, 


21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 


49 





ond caredig, yddo gynnig 

rhyw gynigion, yddy elynion 

os mae n hynod, mae brwnt bechod 
ai dygoedd e, yddy ange 

ar angau hynn, yn amddiffyn 

yn lai na n bod, ni ny wrthod 

© trown trwy ffydd, atoe n yvydd, 

a mawr dristwch, o tivairwch 

ag wylo n vaith, am yn drygwaith 

a byw rhag llaw, heb i ddigiaw 

ai ddilyn e, betai n hame* 

vel y wraig dda, gynt o gana 

ag yn ddiogel, dal yn gavel 

yngrym a braint, i ddioddevaint 

a chrio ar, ddiiw on carchar 

a phob salme,? a gweddie 

ag ve ddaw n tad, an penn caidwad 
er mwyn jesii, yn pardynit 


HOPGIN THOM PHYLIP Al CANT 78. 


Diiw vrenin hael, doniog diwael 

di neb oi wedd, di argywedd3 

daii dyn awnaeth, oi ddiiwoliaeth 
gwedy gwnaethyd, y nef ar byd 

ai gosod hwy, yn drigadwy 

mewn gardd weddaidd, hardd bradwysaidd 
ny biiont hir, hawdd i prwvirt 

hyd yn doryn,5 y gorchymyn 

vel i ddele, hwy a ninne 

gan dwyn diiw n ddig, yn golledig 
nes i ddiiw dad, oi vawr gariad 
anfon jesii, grist yn prynii 

a mynny ddwyn, ymry® morwyn 

a dryllio i gnawd, dros yn pechawd 


z?Pammeu. ?Salmau. with loss or damage. 4 profir. 
Shyd iddynt dori, © yn mru, 








CACHE GENE 


8 ai grogi n wir, rhwng daii laidir* 
ag un drwy bris, mawr a gedwis? 
g vel i harchoedd, ras, ve cavoedd 
er dangos gwedd, i drigaredd 
ro vaeth drwy r poene, hyd at ange 
er yn dwyn ni, ir golaini 
rr ar trydy dydd, yn vwyn llywydd 
i codoedd hynn, ywr ffydd gennyn 
12 rym ninnau oll, oedd ar gyfrgoll 
ny ddelyed,3 am y gwaithred 
13 i vod baiinydd, trwy lawenydd 
yn harglwydd gwar, yn ddiolchgar 
14 a dibriso, r, byd ai ado 
yn gwasnaethy, vel i dyly 
15 ag na bo ni, on rhy goegni+ 
ny adel e, vynd ar gore 
16 os i mae hwnn, oi demptasiwnn 
yn rhoi anaf, ir rhai doethaf 
17 ar cnawd hevyd, sy waeth nar byd 
ar cythrel rhog, brwnt ny annog 
18 llyna r tri ni, sydd yw hofni 
gyda r saith nod, priwid pechod 
19 rhaini ladde, r, gwael eneide 
mal y blaiddaid, yn lladd devaid 
20 diiw n catwo rhog,* bod mor aiiog 
ag i caffon bwver arnon 
21 nyd hawdd i ddyn, ddianc rhagddyn 
© ddieithr bod, gras oddy ywchod 
22 mae r dyn yn wann, hanoeS i hunan 
ag wrth i drin, yn ddi mosgrin 
23 ve vynn y cnawd, vwyd a diawd 
a heb hwnnw, ve vydd marw 
24 gedwch etto, i ni ystiido® 
beth a sydd rhaid, a da ir enaid 
25 ffydd a gobaith, cariad pryffaith 
a phob diiwiol, gamp ysbrydol 
26 llyna borthiant, hwnn ai nwyvant 
byw ny bydd un, enaid hebddyn 
1 Leidr. ? gadwodd. 3 ddyled. 4rhy and coegni= 
excess of insincerity. W. Excessive vanity. C. 40 hono, 
® study, *rogue. C. 





194 


27 waithon moeswch, drwy tivairwch 
drefny r mater, hwnn yn syber 

28 a chadw r ddau, rhag cael angau 
hyd pan orffo, ir corff huno 

29 bwedd i daw hynn, medd rhai derfyn 
bwedd hawdd trwy rhad, jesii n caidwad 

30 gwithneby r diawl, dwyn crwys? bydawl 
a dilyn ol, crist rhinweddol 

31 a thrwy wastad, weddi gwilad3 
an lanterni, heb ddiffodi 

32 a thrwy gryfdwr, yn gwir brynwr 
ven dwg ni wledd, dan i adanedd 

33 ef ywr ffordd rhwydd, lan ddi dramgwydd 
a di aniwed,, i gynired 

34 at ddiiw nevol, brenin grasol 
gael pardwn, er nas haeddwn 


HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 79. 


1 Diiw hael tad a mab o ras, tro dolygion at dy was 
sydd dan veddiant satan gas, er dy iirddas ath 
ddaeoni 
2 r wi vel gwr yn rhwym wrth bost, nyd yw hynn yn 
ormodd vosts 
dan vlaenau saith cleddyf tost, o diiw adwaenost 


yr haini® 
3 balchder Ilid cenfigen wael, trachwant llesgedd ny 
wnant vael 
godineb un hawdd i gael, wrth vod yn hael mewn 
glythni 
4 llyna saith terfysgwr traws, noi gwrthneby i mae n 
haws 
iwr vwyta maen o saws,?7a gwnaethyr caws, or 
wilgi® 
5 mae tri gelyn gwaeth nar saith, a ddilynais yn rhy 
vaith 


1 Orpheno or gorfod. croes. gwylio. 4? diniwaid, 
S boast. ®y rhai hyny. 7 sauce. weilgi. 





10 


Ir 


12 


13 


14 


195 
y ] byd ar cnawd ar bob taith, ar diawl oi waith ny 


beri 

hwynt am twyllant wb ag och, vel i twylla r mes y 
moch 

a]g yn awr rwin crio n groch, ny wypoch vyn 
rhieni 


mae ynghalon mewn dirfawr boen, ag yn dychryn 
yn vynghr[oen 

am henaid heb nymor hoen, ar agwedd oen ny 
drysi* 

arglwydd ddiiw dy gyngor moes, hebod dim 
cynffwrd? nydoes 

ym ]} dirwydoi3 cyn y loes, ar gwaed ar oes ny 
gwaithi 

er | dy vab ai ddirfawr vraint, er dy gariad ar dy 
saint 

wella ynghysiir lle r win ffaint,# na chovia vaint 
vynrygni 

male es aa heb affaiths gwryg, vel aderyn yny 


Shoes velly m dyg, pob un mal syg? ym 
poeni 

ag yn amlach na gro traeth, i mae gwenwyn ym 
yn [faeth 

rhaid ym bellach vod yn ffraeth, lle rwyf yn gaeth, 
thag [ boddi 

crist addewaist ym o dawn, drwy tivairwch a ffydd 
jawn 

atad vymhardwn oth ddawn, os rwyd yn llawn 
tostyr[i 

bwedd icaf hyn heb dy nerth, ny chymeraist er 
joed werth 

arglwydd na vydd wrthyf serth, rhof yt yn aberth, 
wedd[i 

thoi minnau dysbryd heb drod,® mal i saethwyf 
at y nod 

ag yn ddisgybl yt vy mod, a gwrthod pob drygoni 


1 Dyry: ?comfort. 3 to set free from the snare or net. 


4 faint. of) ‘efaith—the effect of strength. W. affaith = ;disposition, 
motion. C. ® pitch = bird lime. 7a chain. ®? troad. 





196 
15 tro vyngobaith om Ilwyr vryd, ar dy basiwn mawr 


1 gy’ 
a ddioddevaist dros y byd, ath waed ar hyd y 
cethri? : 
16 vel i troes y lIlaidr gynt, yth airiol a da vii hynt 
tro vinne vel i try gwynt, ne beth yn gynt yth 
wainl 
17 vel i gallwyf gael dy hedd, cyn ir el vynghorff ir 
bedd 
a chael rhywbryd ddod ir wledd, a vydd heb 
ddiwedd [ egni? 
18 am dillad priodas hardd, pan ym gwelon pawb a 
chwiardd 
am ennill ceiniog ny r ardd,3 pwy un am gwardd 
yw [ phodi 
19 velly hunais velly bo, velly rel yn ffryns an ffo 
at yn prynwr lle raeth jo, a llawer o, rhivedi 


HOPGIN THOM PHILIP Al CANT 80. 


1 Vymrodyr clywch, bydded gennywch 
airau doethon, brenin Solomon 

2 os cewchwi hwy, yn savadwy 

nyd hawdd un tro, ywch dramgwyddo 

roedd yn gweddy,‘ i ni ddysgy 

holl ddwedudiad, selyf ai dad 

llygyrns vyddynt, i bawb ny hynt 

a gwell ystor, nag un tresor® 

mi ar vrys, dros y salmys 

gan ddaed? gennyf, airau silyf 

mae n termo® un, bir o hanun 

yn vwy na neb, gwir ddoethineb 

7 ve vy n airiol, diiw mor vanol 
i arglwydd hael, nes i chaffael 


an FF & 


* Cethyr=nails. ? without end as to its force, power. 
3 parable of the labourers in the vineyard. ‘proper. 5 pl. of 
llygorn. ® trysor. 7=doed comp. of da—so good or so 
precious tome. § * to name, denominate, 











197 


8 rhoedd hin addas, yddy bwrpas 
i cae drwy ddawn, varny n gyviawn ] 
9 roedd y hysbryd, pan wnaed y byd ] 
ar nef ar hynn, oll sydd yndyn | 
to wrth hynn ve wys, mai n_rhinweddys 
pan gaffai vod, gyda r drindod 
Ir mae mab Sirach,t yn dwyni hach 
yn ddigon hyf, at air selyf 
12 hawdd i credwn, ymadrodd hwnn 
herwydd i bod, o ddiiw n dyvod 
13 nydoes hebddi, ddim daeoni 
a thrwyddi bydd, pob llawenydd 
14 ddoedd ddoethineb, gyda Sioseb? 
tra vii n lliwiaw, brenin ffaraw3 
15 trwyddi cavas, Addaf y gras i 
thag mynd gan ddig diiw n golledig | 
16 nyd hoff ganto, ddim a vyddo } 
yn wrthwyneb, i ddoethineb 
17 nyd yw ny bronn, aiir melynon | 
ond mwnws¢ bach, ne beth salwach 
18 nyd yw maini, gwrthfawr eti 
ond graen ymysg, gwynt a chenllysg 
19 moeswch chwilio, yddy chaiso 
a thrwy addysg, hi ddaw yn mysg | 
20 mai n verch gwrtais, ir sawl ai cais | 
hi nae gwely, wrth ddrws i dy : 
21 ag arwain ffydd, ai chwiorydd 
i galon dyn, ond i dilyn 
22 hi dry ar vyrr, y pechadyr 
trwy nerth jesii, i tivarii 
23 agi govio, beth naeth evo 
drosom ar goedd, pan ddioddevoedd " 
24 ag i erchi, yn arglwydd ni j 
i drigaredd, ar yn diwedd 
25 an dwyn drwy giir, yn prynawdyr 
ile dinam, mynwes Abram 
26 os cawn llyna, neges wraig dda 
i caid oi nerth, le mor brydferth 


7A reference to the Book Ecclesiasticus. ? Joseph. 
3 Pharaoh. + pelf—riches, 











198 


27 hi haedda glod, gan bob tavod 
a lle delo, i choflaido 

28 ny vedrais j, vawr mawl yddi 
mae ny tesment,* y deg cyment? 


HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 81. 


1 Or holl jenctyd, gwrandewch ddwedyd 
dau air ne dri, ynghylch gweddi 
2 er mwyn annog, pawb yn gefnog 
y rhoi goval, mewn peth cystal 
3 ddoedd y niver, hen ny harfer 
er cael llesad, mawr yn wastad 
4 moesoes? pan oedd, afoedd In Tolo’s 
weddioedd gweddioeddf hand 
yn gryf o blaid, jsraeliaid 
5 un Elias, oi weddi a gas* 
gaii r nevoedd gynt, vel na lawiynts 
6 ag yr ailwaith, trwy galyn maith 
ve gad digon, o law® ffrwythlon 
7 pan vii beder, mewn cyvyngder 
ve ddi ddryswys,7 gweddi r eglwys 
8 josywa ve, nae® weddie 
pan vii gair bronn, sawd9 wrth gibion 
g josaphath penn, aeth mewn cynenn 
a weddiwys, yn ddi orffwys 
ro nes yr alon,’ oedd gyvaillon 
oi mawr awydd, ladd i gilydd 
1r Simon Anna, oi gweddi dda 
a gaent heb aii,™ grist ny braichau 
12 Achab” hevyd, a gai vywyd 
drwy weddi drwch, ai tivairwch 
13 nydoes rhy veth,?3 gweddi judeth 
ran dorrai benn, y grawn capden 


xTestament. *cymaint. 3Moses. ‘gafodd. 5wlawient. 
° wlaw. 7 di ddyrysu. Swnae. 9 gwarchae—neu cyfyng- 
der. enemies. tgau=twyll. ™Achan. *rhyferth= 
thyfedd. 








799 


14 0 soniwn am, ddavydd ddinam 
am hester dda, a Sywsanna 
15 a llawer cant, Ile cair gwarant 
awnaeth gweddi, ar un diiw tri 
16 am achwyson, i gweddion 
rhy vyrr ywr pryd, hynn i ddwedud 
17 ond ny biir un, oll o hanun’ 
na chavas hiir, am i laviir 
18 0 gwnawn jnne, yn gweddie 
vel i gwnaethon, hwy r ffyddlonion 
19 a thawly n maith, bechod ymaith 
ag yn ddifrad, dilyn cariad 
20 a ffydd berffaith, gyda gobaith 
ni gawn rhywiog, ddiiw n drigarog 
21 velly bii n tad, or dechraiiad 
ag velly trig, yn savedig 
22 ve wnaeth Addaf, i ni r gwaethaf 
oi vai ag oll, mynd ar gyfrgoll 
23 nyd arswydoedd, brenin nevoedd 
thoi vab i hun, yn amddiffyn 
24. ar brenn y groes, i gael oerloes 
nes marw on plaid, bechadiiriaid 
25 trwy r angau hwnn, ni gawn bardwn 
ond yn giiraw, heb ddyffygiaw 
26 pai rhann i vod, wers yn gwrthod 
am yn coegni, an drygoni 
27 0 hir airiol, Crist rhinweddol 
ve dry lygaid, am i ddevaid 
28 ag ai casgla, mae n vigail da 
i gael tref tad, vel i dywad 
29 nyd lle diffrwyth, gwael anesmwyth 
ond gwlad nef vry, lle maer jesy 
30 byth ny chaem hynn, er i haeddyn 
ond er mawredd, i drigaredd 
31 gedwch ninne, hwyr a bore 
tra vo n rhag llaw, ddiolch yddaw 


HOPGIN THOM PHYLIP Al CANT 82, 


*honynt 


Se 





1 Dyn wi di hoen, dan boen baiinydd 
wrth weled byd, enbyd newydd 
2 llygredig cas, gwas digwilydd 
Ilwyddiant pob bai, llai r llawenydd 
3 lawn pechod brwysg,* vel rhwysg tonnydd 
heb ddarpar trai, bai rhai nebydd 
4 balchedd ywr penn, capdenn celfydd 
terfysgwr blin, yn trin poblydd 
5 llid a laddfau, drycau n broeydd 
ledrad a thrais, malais digydd 
6 anudon raith, wrth daith bedydd 
gogan bob rhith, a brith gelwydd 
7 ocr yw trad,* gwlad a threvydd 
amcan nydoes, yn oes cebydd 
8 ryvig a thra, nyd da i defnydd 
pob un oi vaeth, gwaeth noi gilydd 
9 glothineb trwyth, firwyth y gwinwydd 
a phawb a vynn, dilyn gwleddydd 
Io trachwant sy n awr, mewn mawr gynydd 
trythyllwch bryd, nyd ar grevydd 
11 cenfigen gwae, a wnae r llonydd 
aniwed vel, Abel yvydd 
12 diogi bob awr, heb vawr awydd 
i wnaethyr saith, piir waith dedwydd 
13 dall arwain dall, gwall bigelydd 
a syrthio ylldau, mewn cau ffosydd 
14 vaeth curiad ar, var or gwledydd 
ny tharia mysg, prysg o grinwydd 
15 fiydd gobaith hwy, aeth dwy n droedrydd 
at gariad ddwys, ir glwys vynydd 
16 ny chaent hwy wres, na phreswylwydd 
yn clonau ni, llestri hisbydd 
17 ddym ni gwir yw, yn byw n ddivydd 
vel gwaison ffol, yn ol bedydd 
18 pob un ai wg, yn ddrwg waithydd 
un da ny chair, wrth air davydd 


tdrunk. W. impetuous. C. * usury in trade, 








2018 


19 ny thrig yn mysg, ddysg na rhybydd 
mwy nar ja yngwres, tes ysblennydd 
zo aethom ar goll, oll or rhosydd 
ar wairlodd’ las, ir gras greigydd 
21 yno ny chawn, lawn berfaeydd 
ond syrthio n haws, ar draws cernydd* 
22 dyged ni r jawn, oi ddawn ddovydd 
ef yw r divar, ar gwaredydd 
23 trown at i air, mab mair wyrydd 
i gael di dwnn,? bardwn newydd 
24 ag onys cawn, awn ebolydd 
at rhai di vael, i gael cystydd 
25 trwy wb ag och, vel moch coedyddf 
i uffern nyth, byth dragywydd 


HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 83. 


[There is a leaf missing here, as the next poem is numbered 85.] 


ot 


Diiw vrenin da, gwir jehova 
yo creawdwr, an cryvryngwr 
er y mab rhad, tynn ni atad 
rhag dichellon, yn gelynion 
nyd ydiw r diawl, yn orffwysawl 
yn devaiso, bwedd yn dalio 
mae ganto e, vil o rhwyde 
ar bob hanner, ar yn meder3 
a ninau sy, yn wellysy 
yn cyrff ny byd, goel irfeddyd 
a heb ddywto, beth a ddelo 
ir eneide, gwedy range 
7 er mwyn dilyn, ar y testyn 
clywch gefflybaeth, ny byddwch gwaeth 
& pe rhoid aton, ddysgil* ffrwythlon 
© vwyd temprys,5 peraidd jachys 

x gwair glodd. ? faithful—without a break. 3medr= 
path, Ps. cxl. 5, ‘ Gosodasant hoenynnau ar fymedr.” 4 ddysgl. 
5 tempered—right as regards time. *pl. of carn, a heap of 
stones. C. fe badgers, also called in the neighbourhood mock 
bychin. Near Gelli Fidis a place called Taran y moch bychin. C. 


iS) 


nu F WwW 








10 
It 


12 


13 


ag eboi r dod, yn ddi syndod 
rhyw un enwog, vai gelwyddog 

a thybiaid bod, yny gwaelod 
wenwyn parawd,‘ i ladd yn cnawd 
ny phrovem ni, ddim o heni 

pe bai newyn tost yn calyn 
provwch ddeall, un peth arall 

a chyverbyn, ar chwedl hynn 

a dod lusyffer a threfny 

gair yn bronne, rhyw bechode 


14 vai mor enbaid, ar les enaid 


15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 


27 


x parod, acts. 3anoint. C. 4company. C. 


ar blaidd anfwyn, ar les yr wyn 
er clywed cri, y proffwydi 

a gwaithredon, y postolion 

a mawr laviir, y vengilwyr 

a genau glan, crist i hunan 

er bod yr hain, yn dolevain 

ar bob mynyd, am i gweglyd 

ni gymeryn, or ddysgil hynn 

y bait dybryd, rhy wenwynllyd 

a llyna ni, gwedy boddi 

yn un acton,? ar jddewon 

maen hwyn gwady, ddyfod jesy 
ag ve vydd hynn, yh gwymp yddyn 
ninnau n gwybod, bawb i ddyvod 
ag er hynny, ny ddirmygy 

ony thrown ni, ai addoli 

ag oi waed e, nwynto3 n clwyve 
ni awn ir tan, lle mae satan 

ef ai niver, mewn croelonder 

os ninnau dry, yddy gary 

a thoi y vo, vaiau haibo 

a thrwy ddaigrau, dryllion clonnau 
vel plant grasys, etivarys 

ve n harwain ni, ir golaini 

gair bronn i dad, yn un bagad+ 
ag a ddywaid, dewch vy anwylaid 
a thrigwch lle, byddwyf jnne 








28 


29 


3° 


203 


er ych drygwaith, ach rhysgyriaith* 
mawr ych caraf, am droi ataf 
chwi gewch y wlad, or dechraiiad 
ywch ordainoedd, diiw or nefoedd 
a gwynn i byd, vo ny cymryd 
a gwae hwy bod, vo ny gwrthod 
HOPGIN THOM PHYLIP AI CANT 85. 


LLANOVER MS. No. 9. B. folio 132. 
(In the hand of Lle’n Sion). 

O bydd gelyn dyn heb dy na oe 

yn bydol dry faely 

roed fwyd dan gole agwely 

da vael fraint vo dal diiw fry 


Sygiiryd ny byd yw un bai, ar ddyn 
ner ddyst nyd yw yn ddifai 
mamaeth tra gwaith lle trigai 

o lwir barch, y lawer bai 


Gwae efo, becho mywn bychedd wallys 
wilys diawl yw maswedd 

ony thry er haeddy hedd 

yn ddiwall cyn y ddiwedd 


llw ar gywirdeb mywn Ilys ay gofio 
sy gyfiawn a gweddys 

tyngy er brad bwriadys 

syrthio er ym ddamno ddys 


lle bo ffordol ffol yn ffayly byr ffawd 
heb orffwys yn tyngy 

mae drwg blaned yn cledy 

awch boen deg ywch ben y dy 


na thyngwch dwedwch nyd oydir taliad 
ond taly yn gowir 

ych ymodroedd pen roddir 

uniawn wedd yn wir yn wir 


i violence, 














204 


7 byd dy iaith pryffaith er proffyd* diiwiol 
dywaid y glan ysbryd 
o byr galon wirionfryd 
ie ag nage y gyd 


8 Rwygwn n calonau ragor nan dillad 
deallwn yn cyngor 
cofiwn waith y cyfiawn Ior 
cyrwn o gylch cawn agor 


9 Pob dawn gwiw gyfiawn y gysyod o ddiiw 
ag y ddaw o ddychod 
pob balchder mywn amsernod 
pell golwe ayr, pwll gwaylod : 


Er pechawd y cnawd ar canhadaii drwg 
drigant yn calonnaii 
yn tad afedd mawredd mail 
drwy foddion fo dry faddat 


HOP: THO: PHIL. 


"profit. C. 


“Triodd y Cymro” and ‘‘Triodd y Sais” by Hopkin 
Thomas Philip will be found under ‘‘ Triodd Doethineb Beirdd 
Ynys Prydain” in the “‘ Myvyrian Archaiology of Wales” pp. 
902-905. 








WITH DAFYDD BENWYN’S 
ELEGY ON THE DEATH 
OF HIS SON HOWEL. 














207 


LLANOVER MS." B. 1. p. 495. 
CYWYDD I HOPGIN THOMAS PHYLIP. 


Y dyn sydd dawnys i waith 

a dawnys a di weniaith 

hopgin hebog gwynn hubarch? 
hael wyd ir bairdd haiil drwy barch 
arth o daw gWg wrth dy gas 

wyt yma hopgin Thomas 

wyr Phylip drwy h6ff helynt 

i ystyn gwaed jestyn gynt 

Einon brau wydd non a brig 

wyt diwidrwydd gwaed dewdrig 
o ddwy ffordd h6ff jraidd hédd 

i doi venaid o vonedd 

un o jawnwaed yn ynys 

a wnaeth lwc hopgin yth lys 
jaith hoew arall ath aiira 

© groew vawrddysg arver dda 
cawn enwi hopgin ynod 

cwmpar y glér3 campau r gléd 
roed g6f bod raid dy gyfarch’ 
rydeg ir vaneg ar varch 

sad wirbryd osod jrbraff 

saeth wenn gronn a saethu n graff 
noeviot rydeg nwyf rydain 

naitio cae mal hynt carw main 
bwrw maen trwm a barr mewn tryst 
bwrw diffod lle bair dyffyst 

bwrw tég air ar bart gwirion 
bwrw ar ffailst briw arvars ffonn 
bwred dyred tég barti da 

berw twym ar dy bart yma 
prydyddiaeth parod wyddost® 
pob arch cerdd pawb ar ych cést 


1See also Llyfr Hir Llanharan f. 327, from which the 
alternative readings are taken, ? hybarch, 3A minstrel 
of repute. C. 4nofio, Sarvay. ° wddost, 














208 


gwydd gongl gywydd ag englyn 
gwiwdal tég ag awdl wyt yn 

e rédd* diiw yt jraidd dén 

a golyd wrth dy galon 

a chalon ddi vrychaiiled 

ar bob gwyl i roi? bawb géd 
holy ir wyd hoew olau rol 
helynt dewr hael natiiriol 

helynt dda hael wyt o ddyn 
hoew waed hapgael wyt hopgyn 
cnot3 ar denw cawn trwy dynnys 
cawn wyth wlad hopgyn yth lys 
clau wyd rhwyddwalch gléd rhyddid 
call araf walch celli r vid 

ych ty sydd jechyd dwysir 

aml nodiad ymlaenaudir+ 
blaenau o gylch by lawn gést 
brag jawnwaith bro i gwnaethost 
cair amlhau lle bu r cairw mlith 
coed ar donn caderdewS wenith 
cynyddaist hopgin wiwddoeth 
cynnydd a dawn cai nudd doeth 
hoew jawn dal hael jawn wyd jor 
hopgin nid hawdd dy hepgor 
da jawn wyd dianwadal 

dyn wyd a dawn diiw n dy dal 
obligasiwn abl gwiwsad 

yw dair o lwg® da ir wlad 

da i gair yn dy dai galch 

dy wleddau dyliaiddwalch7 
gwladwr glyn ogwr glan wyd 
glewdraidd dy gléd a aiirwyd 
gwraiddio ir wyd or graddau da 
gwirgoeth ryw Groeg a Throea 
bond garw® i wraig orau i gyd 

o biirwaed a briodid 


rthoedd. *yrhoi. 3a group or body of persons named 


after him. 


4 Blaenau-dir, see above “‘ Blaeneudir neu Ogledd- 


barth Morganwg.” Sstrong, robust wheat.C. ‘lwck. 7 dy 
lyaiddwalch teuluaidd =domesticated—kind, ® borgarw. 
*White washed houses. C. 











209 


Sioned ail Siisana dég 

sy r joed val Sara wiwdeg 
mawrwych hoyw yw merch jevan 
mewn? i chwrt am win a chann 

da hopgin wyd hap gann jaith 

da yw Sioned wych jawn waith 
hopgin och imp gawn och had 
hardd hoewlin haur ddehaiiwlad 
cymer air cymro iraidd 

cymer gréd Cymry ai gwraidd 

cair gennyd gwalch croew gnot gwyr 
gwrs gwirddoeth graeso? i gerddwyr 
crwys anffyrf cai air syr fig 
clodfawr gan cléd vorgannwg 
claiiwaith enw cai lu yth annerch 
cai oes yt hopgin o serch 


DavyDD LLWyD MATHAU Al CANT* 


LLYVIR HIR LLYWARCH REYNOLDS, p. 332.3 
(In the same hand as Llanover MS. B. 9). 


llyma gywydd awnaeth Sion mowddwy i hopgin Twm 
phylip, ag yntau heb weled hopgin er joed.* 


Ond arythr jawn i dairyd 
i haint a bar hynt y byd 
thai vydd da rhyw vodd diwarth 
rhai n ddrwg a rhinweddau arth 
ambell un hael am vael vydd 
a rthyw gobb yn rhy gebydd 
y thai sydd hiroes yddynt 
wychion a haelion i hynt 
jawn ydiw vairdd nodaf j 
yoy rhann vynnyr haini 
*mywn, 2gressoy. 3 Also in Llanover MS. B. 1, and 


Liyvir Hir Llanharan, from which the alternative readings are 
taken. 4 Not in the other MSS. 


*L’n=davydd mathay ay cant 174. 








210 


thygl a vydd rhyw gelfyddyd 
rhaid yw ir bairdd rhodio r byd 
un or haini n wr hynod 

yw r hwnn i mynnwn y mod 

un tebig wyf nid tyb gwad 

am beth hoew i’r barthatiad* 
gyrru ol nerthol a wnaf 

gyrru gair gwr a garaf 

ny helaf? mewn heolydd 

ond un hael un dynn a hydd 

a hwnnw ol i henoed 

ywr hwn nys gwelais er joed 

e glywir corn gloyw air ced3 
ebolydd heb i weled 

velly r aeth glod gyfnod4 gwyn 
vath hapgael vyth i hopgyn 
saintwar tra gwar hyd tre gib 
sy ffels’ mab Domas Phylib 
llew ny ddadl llonydd ydyw 
Sllorf dysg ynghelli r vid yw 
dewr nerthol diiwiol a dynn7 
dwystal® o aelwyd jestyn 

dyn yw nid hawdd dwyn i wg 
da i9 vedr o lann Dyvodwg 
jach baen hoewwych*? benn heol 
a gwr a wna™ gwyr ny ol 

llew ny maes yn llawn mesiir 
llorf y dorf llew arfau dir 
awdiir dysg da yw r dysgwr 
urddas gwych yw r dysg i wr 
parod ddadl prydydd ydyw 
pwyll jawn gerdd pwy well nag yw 
gramadegydd grym dygiad 
gwrdd jawn yw rhoi gerdd yn rhad * 


Lilanover=L’r; Llanharan=L’n, 


x bytheyad. *L’n, helhaf. 3L’n and L’r. 4L’n, 
inodaeth. 5 L’n, ffelh. 6 Pillar of learning. C. 7L’n, 
diwiol ywr dyn. 8 dwys dal, L’n. °L’n, Cay vedr. 
2 L’r, hoew ywch ; L’n hoyw ywch. 1 L’n, ywna, © 12 L’n, 
gwr y ddiiw jal. 




















DD BENWYN’S AUTOGRAPH. Photo. by Mr. H. B. Pittway, M.A, 





To face page 211. CARDIFF MS PH. 94. 





the Lin M 


2ir 


ba sawl parodfawl* prydferth 
byth a rhydd i bath ar werth 
a gwrdd ail i gerdd jolo 
a gyrradd vydd i gerdd vo 
o bu nudd hen baenydd hael 
a di aiiog a diwael 
naws hap gwr nys hepgorwn 
nudd hael o newydd yw hwnn 
aed oer un i dy r anael 
af j dy gwynn Hopgyn hael 
i ymweled a milwr 
heb allu neb well yn wr 
aii briod dda i gobrwyau 
yn llawn hap yn llawenhau 
i devod Sioned jvan 
heb warth ar ged borthi r gwann 
thoi ddwyvil mewn rhyw ddevod 
rhanny gwledd pair hynny glod 
di anael oi daeoni 
da diiw i honn daed yw hi 

2 da yw r gwr dewr a garwn 
da diiw hael aed i dai hwnn 
thwydd am ged wrth3 gyffredin 
thoi r gerdd a rhoi aiir a gwin 
o bu oes hir i voesen 
egni hap ag i Noe hen 
aed yw wyneb di anael 
‘oes hir ai gymares hael 


S16n Mownppwy Al Cant, 186.5 


CARDIFF MS. to=Ph. 94. 
gwir ddywaid fenaid y vyny | hopgyn 
gwnn nath hepgor Cymry 
e hwnn ywr gaeaf hynny 
glas ynn oi fronn glwys iawn fry 
DD BENWYN AI CANT 


Ln, Ts saw] paradfawl.  * These two lines are not in 
s 3Ln yr. 4Ln, 175. . 





al 


212 


nage dafudd brudd baras | yn goelio 
hyd pann gwelom leas* 

bydd dail gwiw gadaliw gwydr las 
ny glynn pann fo gaeaf glas 


HOPGYN TOMAS AP PH AI CANT. 


BAGLAN MS. 


BARDDONIAETH DAVYDD BENWYN, 


llyma varnod howel hopcyn ail mab hopcyn thomas 


phylip o lan dyfodwg : 


A min treiglo mann tra gloyw 
yn hawdd ar hyd dyffryn hoyw 
© gylch y ddwy lann ogwr 
vychan oera mann am ddwr 
canfym un cwyn fwy ym oedd 
cael oer choed] clairiaech ydoedd 
hwnn oedd drist hyn y oedd draw 
yn rylan yn oer wylaw 
cyferchais tynnais at hwn 

cans yddaw cwynais wyddwn 
gofyn yr gwalch balch ny bym 
or un iaith air a wnaethym 

pa gany ddys pwy gwynan 

pel ar glych pa le wr glan 

pa gnillch yw pa gwyn a llef 
pwy dewlid pa ydolef 

enill howel ciin oll hoyw wedd 
cwyn fyth sydd accw ny vedd 
ail mab y hopcyn lew mawr 
aith wylwn y waith elawr 

wyr domas or gros aiir grib? 
eryr ffelh orwyr ffhylib 

angel o howel hoyw wych 

ap Ievan gwyn bi un gwych 


r Slaughter, * His family crest, a golden cross, C, 








To face page 212 








Photo. by Mr. H. B. Pittway, M.A. 


BAGLAN MS. _ 
BARDDONIAETH DAVYDD BENWYN. 














213 


ap Ievan di o benn dol 
aurwalch Gryffydd goch wrol 
y ach oedd dygoedd y dyn 
ystyr velly y Iestyn 

y clairch y dyg claerwych don 
a chwynaw y ach einion 

mae r cwyn am wyr meyryc coch 
mae n gymen mae ynn gannoch 
dwyn eccdor * vlaenor oedd vlin 
ail hepgor howel hopkin 
thyfedd y ddiiw sy n meddy 
ar bob peth di feth y fy 

dan nod na ddewis diiw naf 
or rhy eni y rhy naf 

llai golled oedd yr gwledydd 
a llai gwyn yw dwyn bob dydd 
a marw jgain mawr wegi 

am ossod dydd om syt i 

no dwyn un aiir gun heb gel 
a set hoyw e sut howel 

aros henafgwr orig 

yn ufiidd iawn na fydd ddig 
nyd wrth oedran braylan bris 
y mae n diiw yma n dewis 

y nefoedd mae ny ofyn 

wrth viichedd a diwedd dyn 
amser a enwer ennyd 

y sydd y bawb swydday byd 
thai n Jefainc y gaing a gan 

o ddii angau ny ddiangan 
thai elwir ar ol hir oes 

y fiiriay nef vawr iawn oes 
rhai leddir a rhai y laddant 
rhybydd nod rhai boddi nant 
rhai nym grogi yn ddi oed 
ofer oedd hynn y fy r joed 

o waith y dayddeg e wys 
arwydd gwae rhai erys 


"1 Hector. 














214 








y bob un oll be bawn neb 

trwy enwi mae tri wyneb 

ar tai ynt ddayddeg wr tay 

jaith y ddai nattiir jaithay 

rhai n ddi drain or hain ny rhod 
thai n braigliis heb rhin brayglod 
ar planeday ywch cray cred 
enwoc hynodday ny cerdded 

ar dynion enir danynt 

nyt da rhai un natur ynt 

dyma yd hen wr doniawe 

yn y rhol y wn ir hawe 

yn iach wr hen ywch ar hedd 
ath viwiol waith ythiwedd 

yt ynaf wyd hoyw yna 
addawodd diiw ddiiwedd da 
aml y gwnaethost vriwdost fraw 
yma ailwaith ym wylaw 

glywed dy gwyn glod di gel 

yma hoywalch am howel 

aed atirlew wedy oerlef 

hael jon iaith howel y nef 

hwyr weled sywrgred aiir sal 
enwoc ystyr un cystal 

howel oedd angel yngod 

hydd oedd glan y haeddawdd glod 
ny by r joed wyneb wr iach 

jng y dyg angay degach 

yt awr y dayth en eiriol 

y dai nef diiw ny ol 


DAVYDD BENWYN AY CANT 145. 























217 


‘ALMANAC’ SION RHYDDERCH, 1727. 


Clod Annerch a serch y sy, i Rydderch 
Bur raddol trwy Gymru ; 

Gwythen Gerdd yn gweithio’n gu, 

Ag Awenydd i Ganu. 


Hoffais pan glywais yn glau, dy gynnyg 
Dwg ini dy Lyfrau : 

Athrawiaeth, helaeth rywiau 

Boddus GAn heb addysg gau. 


Beunydd i’r Gwledydd goleudeg, Sion gyrr 
Sain gywraint ychwaneg ; 

Reolau’r sér, tyner tég, 

Heb oidio ar bob adeg. 


Lewys HopkIN 4’l CANT. 


CREULONDERAU AC HERLEDIGAETHAU Ectwys Rur- 
ain, &c. . . . gan T. Ricuarps, Curad Llangrallo, 


. 1746. 
CYWYDD MOLIANT I’R GORCHWYL HWN. 


Annerch i’r Cymro uniaith, 
Gwel orphen Diben da waith: 
Cyfiaith i ddygyd Cofion, 
Gwir Brawf, si ymma ger bron, 
Draw o Hanes dra hynod, 
Union bur, fel y mae’n bod. 
Ffydd Rhufain ffiaidd rhyfedd, 
A’i Phiant rheipus, wangcus wedd ; 
Gwel Amlygiad credadwy 
Creulonder eu Harfer hwy. 
Heillt Oesoedd tywalltasant 
Waed llawer gwir, syber Sant 








218 


Eu Ffydd yw ’Piniynau ffol 

Llawn Brad, ac anghariadol ; 

Ddi Naws, heb Barch i Dduw Ner, 
Ddi Fendith, ddi Addfwynder, 
Cadwed Duw Ner ein Gwerin 
Rhag Llywydd Pabaidd, Blaidd blin, 
Trwy ddal Sior i’n blaenori 

A’i Hil raddol, freiniol Fri 

I ddiffer yn amserol 

Y Ffydd rhag Pabyddiaeth ffol, 

Y Ffydd uniawn, wir ddawn wraidd 
Tyst enwog Brotestanaidd. 


Lewis Hopxin o Lynn Ocwyr 
yM MORGANNWG 4’I CANT. 


The following poets appeared in the ‘Trysorfa Gwy- 
bodaeth’ | neu | Eurgrawn Cymraeg | 1770. 


[See photograph of Lewis Hopkin’s own copy with his 
signature]. 


ENGLYNION AT GYHOEDDWYR y TRysorFA Gwysop- 
AETH, AC AT y CymRy: o waith Lewis Hopkin 
o Lynogwr, yn Swydd Forganwg. 


Mwynedd gain agwedd gynnygiad—yw hwn, 
Caiff hynaws dderbyniad, 

I gell trysor agoriad, 

Aml yw’r wledd, a mél i’r wlad. 


Casglwch iawn drwsiwch yn drysor—i’r byd 
Wybodaeth, a chyngor, 

A gyrrwch i bob goror 

Da iawn i’ch Ilwyddo Duw Iér. 


Cyhoeddwch rhannwch dda rhin,—ac eled 
Fel goleu cyffredin 











At dalen 9 Fa, 
Prvdain,: hyd 


e alr, 
sa vt boy Des 
&: 


Fardd 
Holiad 


Bay 
me ROD, 
td tga betllw: ¢ 


i 





Photo. by Mr. J. Blount Hopkins. 
LEWIS HOPKIN'S COPY OF THE “EURGRAWN 


To face page 218 





219 


megis haul bo’r Magasin 
Gwir fawrddysg 0 Gaérfyrddin 


Rhowch hanes gynnes i gannoedd,—galwch 
Tr goleu’r cyn oesoedd 

Argraphwch gyrrwch ar g’oedd 

Addysg o’r hen flynyddoedd 


Ewch rhagoch tra b’och yn y byd,—yn rhwydd 
I roddi cyf’rwyddyd 

Tr hwsmon freulon ei frfd, 

A’i fuddiol iawn gelfyddyd. 


Bydd groesaw heb daw gan bob dyn—wych dasg, 
I’ch dwysgall Bappuryn ; 

Moethus a phur ymheuthyn 

I Gymro heno yw hyn. 


Cair Newyddion llon i’r Darllenydd—mwyn, 
O’r mér ac o’r mynydd ; 

Chwedl a Chan, diddan yw’r dydd, 

Bennod i’w darllain beunydd. 


Dewch Feirddion, o Fon hyd Fynwy,—heb ball 
Rhowch bellach gynnorthwy: 

Ni bu brydlon foddion fwy 

Reidiol a chymmeradwy. 


Moeswch agorwch i gyd—eich trysor 
Trwsiwch y gelfyddyd, 
Cadwch heniaith berffaith byd 
Gywrain rhag mynd i’r gweryd. 
L. Hopkin. 


GAIR O GYNGOR IR CYFOETHOG. 


Chwychwi rhai arianog a gwladwy goludog, 
Bon’ddigion cyfoethog, ac enwog wyr gwych, 











220 


3 


Hanes o Ymryson a fu’n ddiweddar rhwng dau Blwyf, 
sef Ystrad-dyfodwg a Llandyfodwg, yng Ngwlad- 
forgan, am gaffael Dyfodwg Fychan * yn weinidog 
iddynt ; yr hwn o herwydd doethineb ni fynnai, 
ac o herwydd oedran a musgrellni ni allai, geisio 
gwananaethu dwy bellenigion Gynnulleidfa ar 


Gosodwch ar gyhoedd, o’ch arian a’ch tiroedd 


Ryw gyfran o gannoedd sydd gennych. 


I rhoddi’n Iaw’r werin orch’wylion cyffredin 


A’i dal i’w eu dilin yn ddiflin o dde ; 


Amddiffyn gonestrwydd, a rhinwedd a sobrwydd, 


Cefnogi diwydrwydd hyd adre’. 


Dwg hynny wirionedd, a chrefydd a rhinwedd, 
Yn lle pob gormodedd a thrawsedd ni thrig ; 
Fe ddyry foddlonrwydd i’ch meddwl yn ebrwydd, 


Fe’ch ceidw rhag gw’radwydd llygredig. 


Lewis Hopcin. 


unwaith. 
L 


Dau blwyf yn ddrwg eu hanian 
Fu oll bron syrthio allan, 

Mewn modd di-rés yn gas eu gwg, 
Am hen Dyfodweg fychan. 


I. 

Tebygu wnelsai bagad, 

Y boreu wrth weld eu bwriad, 

Na all’sai arfau tan, a dur 

Ddim rhwystro gwyr yr Ystrad. 
ul. 

Cyn’lleidfa’r Ilan, lle unol, 

Mewn agwedd brith gris’nogol, 

Ni fynnai neb gwyr, gwragedd, plant 

Ymado a’u Sant ammodol. 

* neu hen Lewelyn y Crwthwr. 











Iv. 


A hén Dyfodwg fychan, 

Ei waith oedd dewis weithian ; 
Dywedai “ Gweini wnaf lle’r wyf 
T’m hanwyl! Blwyf fy hunan.” 


Vv. 


Ac felly gwnaethpwyd terfyn, 
A chodwyd hen Lewelyn 
I ben ei bylpud, gwedi’r trwch, 
I draethu heddwch iddyn’. 
Lewis Hopcin. 


CAN O GOFFADWRIAETH AM YR HELWRIAETH ANHAPPUS 
A DDIGWYDDODD YN CHEFI CHASE. 


Duw lwyddo’n hir ein brenhin gwych, 
A’i wyr mewn hedd a gras ; 

Bu Helfa athrist ar ryw ddydd, 

Cyn hyn yn Chefi Chas. 

I hela’r hfdd a chi a chorn, 

Tarll Piercy aeth ryw bryd : 

With gofio’r dydd, gofidia’r plant 
Sydd heb eu geni i’r byd. 


Gwych gadarn Iarll Northumberland, 
A wnaeth adduned gry’, 

I gym’ryd pleser dri dydd Haf, 
Ynghoed y ’Scotiaid fry, 

I ladd y ceirw’n Chefi Chase, 

A’u dwyn i bant ar goedd, 

Y newydd at Iarll Douglas aeth 

T’r Alban, man lle’r oedd. 


Gwna’r chware’n chwerw, gyrrai ef 
At Piercy air di oed ; 

Y Seis’nig Iarll heb ofni hyn 

Aeth efo’i wyr i’r coed ; 











222 


[72] 
Saethyddion dewrion bymtheg cant, 
Gwyr cedyrn oll o’i blaid, 
Fe wyddai ’rhain gyfeirio saeth 
Yn iawn pan fyddai raid. 


Dechreuwyd hela ar ddydd Llun, 
Yn fore gyd 4’r dydd, 

Y milgi cerddai’n bryfyr iawn, 

Ar ol y llwdn hydd ; 

Cyn canol dydd lladdasant hwy, 
Gant bwch, bob un yn fras ; 

Ar ol ciniawa’r helwyr aeth 

I guro mwy i ma’s. 


Ar bennau’r bryniau o’r tu ol, 
Gosodwyd gwyr bwau 

I fod yn amddiffynfa gref, 

O hyd i’w diogelhau. 

Bytheiaid buain aeth trwy’r coed, 
I ddal y carw coch, 

Dyffrynoedd, bryniau, wrth eu llef, 
Oedd yn dadseinio’n groch, 


1 wel’d y lladdfa, Piercy aeth, 
O’r Iyrchod mwynion ffri, 
Addawodd Dowglas, ebe fe, 
Fod yma ’n cwrdd 4 ni ; 

Pe gwypwn ni na’s deuai ef, 
Mi awn i bant ar byn. 

Ac yno rhyw bendefig gwych, 
Fynegai i’r Iarll yn llyn: 


Wele! IJarll Douglas, accw draw, 
A’i wyr disgleirwych glan, 
Arfogion Scotiaid, ugain cant, 

Yn cychwyn oll ymla’n ; 

Oll gwyr glyn Tiviot, hyfryd wlad, 
Gerllaw glan afon Twid, 











223 


Rhowch he’bio’ch gwaith, ’be Piercy, ar frys, 
A ch’mrwch arfau i gyd. 


Dangoswch chwi’ch gwrolder gwych, 
Yn awr, fy ’ngwladwyr cu, 
Yn Alban nac yn Ffrainge, erioed 
Gwr cadarn iawn ni bu. 
I ddod 


LY gan yma a orphenir yn y rhan nesaf.| 


[73] 
[Parhad o’r Gan a ddechreuwyd yn Rhan ix.] 


I ddod ym mlaen fel hyn ar farch 
Os digwydd ar y tonn, 

Cystadlaf wr a gwr ag ef, 

I ddryllio gwayw-ffon. 


Marchogai Douglas farch pur wyn, 
O flaen ei fyddin gref, 

Fel barwn glew, ail gloyw aur 
Oedd ei arfogaeth ef : 

Gofynai’n ebrwydd, Beth yw hyn, 
Mor hf, gwyr pwy y’ch chwi, 

A feiddiai heb gennad fyn’d ar ol, 
A lladd fy llydnod i? 


Ardderchog Piercy dd’wedai’n frau, 
Cewch atteb gennyf fi, 

Does arnom ofn d’weud yn awr 

I neb, gwyr pwy y’m ni; 

Er bynny’n awr serch colli gwaed, 
Lladd y prif geirw wnawn : 

Ar hynny tyngodd Douglas lw, 
Mewn digter llidiog iawn. 


Cai di neu finnau farw ar fyrr, 
Cyn ildwyf ddiin i chwi ; 








224 


Mi’th adwaen Piercy, ’rwyt ti’n Iarll, 
Ac felly’r ydwyf fi: 

Ond coelia, Piercy, camwedd mawr, 
Pwy ddichon dd’wedyd llai, 

Lladd neb o’r gwyr diniwed hyn, 
Can’s hwy ni wnaethant fai : 


Boed i ni droi o’r neilltu’n gwyr, 
Ac felly ymbrofi’n dau. 
Melldithier, ebe Piercy, ’r gwr 

T’r cynnyg fo’n naccau. 

Ar hyn doi ’mlaen un Witherington 
Gwr gwych, dan ddweud yn llyn, 
Na foed i Harri’n brenhin byth 
Rhag c’wilydd glywed hyn ; 


I’m cadpen ymladd ar ei draed, 
A minnau wrth ei glun 


[74] 


Heb godi Ilaw ; dau Iarll y’ch chwi 
A ’Sewier wyf fy hun ; 

Mi wnaf fy ngorau tra bo nerth 

I sefyll mewn un wedd, 

A’m llaw a’m calon ymladd wnaf 
Tra gallwyf godi’r cledd. 


Fe dynnai’r Saeson mewn bwau, 
Gwyr didwyll oeddynt hwy ; 

Gan haid o’u saethau hwynt y llas 
Tri ugain Scot, neu fwy. 

I hela’r hydd 4 chi a chorn 

Iarll Douglas oedd @i dynn, 
Cyffrodd eu balchder y gwyr mawr 
Ai’n chwilfriw’r gwayw-ffyn. 


Glynasant o bob plaid mor dynn, 
Heb neb yn llwfrhau, 

Gwyr gwychion lawer oedd ar lawr 
Ar ddarfod yn dyhau ; 











225 


Och ! olwg athrist ! gwel’d y rhain, 
Neu glywed gofid mawr, 
Gruddfannau’r gwyr oedd yn eu gwaed, 
Yn gorwedd ’rhyd y llawr! 


Cyfarfu’r ddau Iarll hyn ar fyrr, 
Gwell gwyr na’r rhai’n ni chaed, 

Fel dau lew dig yr oeddent hwy 

Yn ymladd yn eu gwaed ; 
Ymladd’sant 4’u cleddyfau dur, 

Yn galed ennyd fawr, 

Nes oedd y dagrau, chwys a’r gwaed 
Yn llifo ’rhyd y lawr. 


Dywedai Douglas, Ildia’n awr 
Tarll Piercy, dygaf di 

Lle cai ddyrchafiad uchel iawn 
Gan Iago’n brenhin ni ; 

Am dy ryddhad mi dala’n rhwydd, 
Fel hyn mi ddyga’th glod, 
Gwrolaf marchog ydwyt ti 

Ac welais i erioed. 


Diystyr, ebe Piercy, yw 
I mi’th gynnygion taer, 


75 
Ni ildia i byth i neb rhyw Scot 
Ac fydd yn rhodio dae’r. 
A chyd 4 hyn, o fwa Sais 
Fe ddeuai awchlym sa’th, 
A roes i Ddouglas ar y gair 
Tw fron angeuol frath. 


Fe dd’wedai hyn, Fy llawen wyr, 
Ymladdwch, safwch chwi, 

Mae arglwydd Piercy’n gwel’d fy nghwymp 
Fe ddarfu’m hoedel i, 

Ar hynny ’maflodd Piercy’n law 

’R gwr marw’n drist ei gwyn, 

Gan ddweud, O! na chollaswn i 

Fy nhiroedd er dy fwyn! 


“226 


O dristwch drosot o’m tu mewn 
Mae’n gwaedu ’nghalon i, 

Anffawd ni ddaeth i farchog gwych, 
Mwy enwog na thydi. 

Rhyw farchog yn gwel’d marw’r Iarll 
Ym mysg y Scotiaid oedd, 

Adduned wnai ar dalu’r pwyth 

I arglwydd Piercy ar goedd : 


Sir Hugh Montgom’ry gelwid ef, 
A’i ddisglair waew-ffon 

Fe ruthrai’n garnwyll ar ei farch, 
Trwy’r frwydr oll o’i bron ; 
Trwy ganol y saethyddion dig 
Fe aeth heb ofn na braw, 

Fe wthia’i atcas wayw-ffon 

Trwy gorph Iarll Piercy draw: 


Ac mewn sut gryfder dig a nerth 

Tw gorph fe roddes fraeth, 

Y wayw-ffon i’r ochor draw 

Lawn lathen trwyddo aeth. 

Fel hyn bu farw’r ddau wr gwych, 
Gwyr glewion, uchel radd : 

Rhyw saethydd Seisnig canfod wnaeth 
Tarll Piercy’n cael ei ladd ; 


*Roedd gantho fwa yn ei law 
A wnaed o ddidwyll bren, 

76] 
A saeth yn llathen llawn o hyd 
Fe’i tynnai hyd at y pen ; 
Tu ag at Syr Hugh Montgomery 
Cyfeiriodd hi mor gref, 
Nes trochi’r asgell oed ar hon 
Yng waed ei galon ef. 


O dorriad dydd hyd fachlud haul 
Bu ymladd caled iawn, 








227 


A’r frwydr heb derfynu oedd 
Pan ganwyd cloch prydnhawn. 
A chyd a Piercy ca’s eu lladd 
Sir John o Ogerton, 

Sir Robert Ratcliff, a Sir James 
Barwniaid oll o’u bron. 


Heblaw Syr John a gwych Syr James, 
Cyfrifol oeddynt hwy, 

Un Syr Ralph Robbi ga’s ei ladd 
Gwrolder hwn oedd fwy. 

Er torri coesau Witherington, 

Och wr! tra’r ydoedd chwyth, 
Uwchben y bonion hyn tra bu 

Efe a ymladdai fyth. 


A lladdwyd gyd 4 Douglas Iarll 

Syr Hugh Mongomery, 

Syr Charles Currel diofnog wr 

O brawf yn haeddu bri, 

Syr Charles o Ratcliff gyd 4 hyn, 

Nai mab ei chwaer ei hun, 

Syr Dafydd Lamb : er maint eu parch, 
Fe laddwyd rhain bob un. 


Ac arglwydd Macswel gyd a’r Iarll 
Fu farw, dyma’r modd, 

O Scotiaid arfog ugain cant 

Pum deg a phump a ffodd. 

Pump deg a thri o bymtheg cant 
O’r Saeson ddaeth o’r maes 

Bu feirw ’rhai’n i gyd ond hyn 
Tan wyrdd-goed Chefi Chase. 


Y gweddwon dranoeth ddaeth i’r lle, 
*Roedd yno alar mawr, 


[77] 
Gan olchi 4’u dagrau glwyfau’r gwyr 
Oedd feirwon ar y llawr ; 


ee | 





228 


Eu cyrph i bant dygasant hwy, 
Yn waed i gyd bob rhai, 
Cusanu fil weithiau wnaent 

Y meirwon oedd fel clai. 


At Iago frenhin Albain fry 

Ar fyrr y newydd aeth, 

Fod Douglas wedi cael ei ladd 
Yn sydan iawn 4 saeth : 

O, newydd trwm ! dywedai ef, 
Gall Albain dystio’r gwir, 

"Does gennyf gadpen mwy o’i fath 
Ond hynny o fewn y tir. 





At frenhin Lloegr yr un modd 
Y newydd ddaeth o’r maes; 
Ca’dd Piercy o Northumberland 
Ei ladd yn Chefi Chase : 
Dwedai’r brenhin, Help nid oes, 
Duw fyddo gydag ef, 

Ymddiried wyf fod yn fy ngwlad 
Bum cant o’i fath yn nhref ; 


Er hyn ni chaiff gwyr Albain ddweud 
Na ddygai yn fy llid, 

Am fywyd Piercy, ddial trwm 

Ar wartha ’rhai’n i gyd. 

A hyn ar fyrr a’r humbie-down 

A ddaeth i ben yn Ilawn, 

Lle lladdwyd hanner cant o Ieirll, 

A Scotiaid enwog iawn: 


A miloedd eraill ts eu gradd 

Fu feirw, dyma’r hynt, 

Ac felly darfu’r helfa hon 

Wnaeth arglwydd Piercy gynt. 
Duw gadwo’r brenhin a’r holl wlad 
Mewn hawddfyd hedd dilyth, 








229 


Darfydded pob ymbleidio cas 
Rhwng pendefigion byth. 
Cyfteithwyd o'r Saesneg ?r Gymraeg 
Gan Lewis Hoprcin, 


[100] 
HISTORI LAFINIA. 


Acasto, gwr da’i rhinwedd, difalchedd haeledd hynt, 
Yn yml glyn tra ffrwythlon oedd yn preswylio gynt ; 
’Roedd gantho feddiant helaeth o dai o dir a da, 
Cymmerai’n lan eu mwyniant mewn trefn heb ddim tra. 


I ddwylo’r bobl weinion ei roddion aeth yn rhwydd, 
Ffrynd anwyl pob Cymmydog, oddiog serchog swydd, 
Bendithion i laweroedd o fewn i’r wlad a’r dréf 

Oedd cael ei ddoeth gynghorion a’i gymmwynasson ef, 


Er cymmaint oedd ei Hawddfyd, er cystled oedd ei 
hedd, 

Daeth troion tra gwrthwynebus cyn iddo fynd i’r bedd ; 

Y lawnder mawr a giliodd, a’r cyfoeth aeth yn llai 

Er hyn parhaodd rhinwedd pan dréd y byd ar drai. 


Acasto dan drallodion o’i galon wiwlon wedd, 

Dangosodd bob boddlonrwydd nes mynd o’r byd ir 
bedd ; 

Ei wraig a’i ferch adawyd yn isel iawn eu hynt, 

Heb nemmawr at eu cynnal, er maint oedd gantho 
gynt. 


Lafinia, merch Acasto, a’i weddw lan ddiwawd, 

Er maint eu ffortun unwaith, dilediaeth oedd yn dlawd, 
Y fam mewn gwth o oedran, anniddan egwan oedd, 
A’r ferch yn dyner ifange, i fyw mor fyr o fodd. 


Nid o’ent yn dewis gwrando ar gerdd watwarus gas, 
Ac oerion dduon eiriau drwg ddynion beilchion bas ; 
Hwy aethant i ryw Gottais, tybiasant hynny’n well, 
Dan ochor mynydd uchel mewn pant neillduol pell : 








230 


Lle taflai’r creigiau gysgod tros gyrrau’r weirlod werdd, 
Lle clywid bref y defaid, o’r bryniau gorau gerdd, 

A llais y nant yn firydio dwfr croyw gloyw glas, 

Ac Adar man y goedwig a’u cn felysig flas. 


Medrasant ymddarostwng o hyd yn llawn o hédd, 

*Roedd eu rhinwedd yn gynnnorthwy i fod mewn isel 
wedd, 

A byw heb ddim gofalon, ’r un modd a’r adar m4n, 

Oedd yn y coed yn pyngcio eu gwiw ddyhuddiant gan. 


Fel rhosyn tég boreuddyd Lafinia oedd yn hardd, 
Fel manod ar y mynydd, neu Lili yn yr ardd ; 
Ior 
Ymddugiad bonedigaidd, ag agwedd lluniaidd Ilon, 
Serchogaidd ac yn ennillgar oedd tymmer hawddgar 
hon. 


Adroddai mam ar droion, mewn geiriau purion pwyll, 
Hi ffortun fel llongddrylliad, anwastad dorriad dwyll, 
Oedd unwaith yn promisio rhyw lawnder hoywder hedd, 
Ac wed’yn yn eu gado mewn salwaf waelaf wedd. 


Wrth wrando nid oedd geiriau ar ei gwefusau pér, 

A’i llygaid megis gwlithol brydnawnol siriol sér ; 
’Roedd harddwch cyfattebol dymunol ym mhob man 
Mewn syml wisg ddigoegedd, a rhinwedd idd ei rhan. 


Mewn trwsiad sal iselwedd, difalchwedd clauwedd clyd, 
Gwir lendid sy'n ymddangos heb addurn yn y byd: 
Nid oedd hi’n gwneuthur cyfrif o degwch Iliw a llun, 
Prydferthwch idd ei garu oedd hynny oll ei hun. 


Fel Myrtlwydden beraidd Lafinia oedd yn wir, 

Yn bwrw iraidd arogl mewn dyrys anial dir, 

Mewn lle neilltuol dirgel, nad ydoedd dyn yn déd, 
Ei dawn ni wybu dynion na’i glan haeddiannol glod : 


Nes gorfod mynd o’r diwedd, o’r fwynedd weddedd 
wawr, 

’Roedd angen yn ei beri (mae hwn yn feistr mawr) 

Nid fel y balch gwrthnysig na thry mo’i draed ar draws, 

Hi aeth yn ddigon hawddgar mewn amyneddgar naws, 








231 


I loffa maes Palemon, cyfoethog enwog Wr ; 

Hwn ydoedd glod gwyr gwladol, hael, doniol ; siriol 
siwr, 

Yn cym’ryd pleser beunydd, trwy bob Ilawenydd llon, 

Mewn bywyd gwladaidd serchol, rhinweddol freuol 
fron. ‘ 


Y modd mae can Arcadia’n ei goffa gorau gwaith, 
Cyn cael i maes ddrwegfoesau, ffafrynau moethau maith, 
Arferion llawn o lygredd er balched gwagedd gw¥n, 
Mae rhai’n fel llyfetheiriau yn attal doniau dyn. 


Digwyddodd ar ddiwrnod da ddefod hynod hin, 

Pan oedd yr yd cynhaufys dra hoenus idd ei drin, 
Palemon oedd mewn pleser heb uchder balchder bas 
Yn gweld y difyr gwmpni yn medi ar y maes. 


Yn rhodio ar ol y fedel a thremio yma a thraw, 

Fe ganfu’r fwyn Lafinia a’i lloffyn yn ei llaw. 

Wrth weld ei phryd ferchogaidd a diwgad llariaidd 
llon, 

Fe dd’wedai wrtho’i hunan, Rhyw fenyw hardd yw hon. 


[ro2] 
Pan oedd e’n edrych arni hi wridodd beth yn awr, 
A’i Hwyneb yn gorymgais yn llednais tu a’r llawr ; 
Hi drodd, heb dybio gallu fel hynny ynddi hun 
I daro’r fath ergydion ar dyner galon dyn. 


Fe ganfu ryw beth prydferth o fawrwerth yn y ferch, 

Ond cuddiodd gwylder grasol ddau parth o’i siriol 
serch ; 

Daeth atto saeth ddirgelaidd oddiwrth y fwynaidd fun, 

A braidd yr oedd e’n gallu a chredu hynny ei hun, 


*Roedd etto’r byd i’w attal, ac ofn gwawdiaith gas, 

T hoffi lloffwraig ddiglod, wr mawrglod ar y maes ; 
Fath bethau hyn ‘fe dybiodd eu bod yn ormod bwys, 
Fe roddai yno’n dawel ochenaid ddirgel ddwys, 


*Roedd hyn yn rhwystr creulon, fel craig neu fynydd 
mawr 
A’r olwg arno’n ddigon i daflu dyn i lawr, 














232 


Un o’r Philosophyddion a gawsai lon’d ei law 
O waith i fyned trosto, neu dorri drwyddo draw. 


Dywedai ynddo’i hunan, Trueni mawr dros ben 
Fyn’d fyth fath lendid hynod ag ydyw’r wiwglod wen, 
Lle trig prydferthwch rhadlawn, a grym goreuddawn 
ras 
I gofl thyw ddwlbyn gwladaidd, annoeth, anweddaidd 
was, 


*Rwyn credu bod hi’n disgyn o hil Acasto hén, 
Daeth hyn ar fy meddyliau pan welais gynne’i gwén ; 
Ei dadol gynnorthwyon fu gynt yn foddion gwn 

I’m codi mor gyssurus i’r cyflwr happus hwn. 


Mae fo’n y llwch yn gorwedd, fe aeth ei dir a’i dai, 
A’i unwaith deulu enwog, darfuant hwy bob rhai; 
Tr gwirion ac i’r truan bu’n darian ac yn dWr, 
Mae hiraeth ar fy nghalon ar ol yr union Wr. 


Dywedant fod ei weddw, a’i ferch ef etto’n fyw, 
Mewn rhyw gornelyn dirgel, ymhell i maes o glyw ; 
Y cof a’r olwg hefyd lle buant byw yn well 

A yrrodd rhai’n i aros i ryw le digon pell. 


Y mae nhwy wedi myned ys llawer dydd o dre; 
Er i mi ddyfal chwilio, ni alles wybod ble ; 
Dymuniad gau penhoeden sy’n codi yn fy serch, 
O na bai hon yrwan yr anwyl fwynlan ferch. 


Ond wedi manol chwilio, a holi hono ei hun, 
Fe gwnaethpwyd ef yn hyspys pwy oedd y ddawnus 
ddyn 
103] 
Merch hen Acasto haela, anwyla dan y nef, 
Bu’r chwedl bron gorchfygu ei nerth a’i allu ef. 


Anwydau cymmysgedig, yn gadarn iawn i g¥d, 

Oedd wedi cerdded trwyddo nes ’doedd ef mewn rhyw 
gryd ; 

Serchogrwydd a thosturi a diolchgarwch gref, 

Oedd yno oll ar unwaith yn wylo ynddo ef ; 








233 


Lafinia erbyn hynny oedd yn rhyfeddu’n fawr 

Ei weled ef yn Wylo, a’i ddagrau’n Ilifo i’r llawr, 
Cynhyrfiad ei hysprydoedd wnaeth iddi wrido’n iawn, 
Hi edrychai etto’n lanach, yn deccach etto’i dawn. 


Wrth ddala sylw eilwaith ac eilwaith ar ei gwedd, 

A chofio’i thad cariadus oedd wedi mynd ir bedd, 
Tan cariad mwy’n guddiedig ni allodd ef ei ddwyn, 
Ei Enaid fe dywalltodd mewn dwys ymadrodd mwyn 


O rhyfedd! merch Acasto wyt ti fy anwyl un, 

Yn ofer ymofynais am danat i bob Djn; 

Mae’i ddull a’i ddelw arnad, pob tremiad Ilygad llawn 
Ond wedi ewrdd yn harddach a godidoccach dawn. 


Tiriondeb gwedd Acasto mor dda wyt ti’n ei ddwyn 

Mwy hyfryd na’r boreuddydd ym Mai neu Ebrill 
mwyn 

Yr unig bur flaguryn o’r gwreiddyn teg wyt ti, 

Oddiwrth yr hwn y tarddodd fy nawdd a’m ffortun i. 


O dywed ym mha anial le dirgel gongl gref 

Y tynnaist dirion dremiad a nawdd hyfrydawl nef, 

I dywallt tegwch mawrwerth mor brydferth ar dy brpd. 
Tu hwnt i bawb a welais o wreng a bonedd bd? 


Gofydiau’n llyn gyfodydd, ddaeth beunydd ar dy ben, 

Pan nad oe't ti ond gwannaidd, a braidd fel iraidd 
bren: 

Dymunwn allu’th symmud o adfyd gofyd gwael, 

Lle bo manteision beunydd er cynnydd idd eu cael ; 


Dy symmud fel planhigyn lle caffo gwreiddyn gras 

Y cynnar wlaw tra thirion mewn breudir ffrwythlon 
bras, 

A gwres yr haulwen hefyd: O hawddfyd hyfryd hardd! 

Ti fyddi’n glod cyfaddas ac urddas i fy ngardd. 


Nid gweddus dodi dwylo merch hen Acasto hael 

I godi’r fath wargedion o’r yd, gwehilion gwael, 

Ar hyd fy meusydd tirion a mwynion; tyma’r man 

Ddaeth gynt oi ddawn a’i rinwedd yn rhyfedd i fy 
than. 





234 


[104 
Gwr tadol yn ei amser a phlaid i wlad a phlwy’ 
Bu helaeth fawr ei Olud, a’i galon oedd yn fwy ; 
Ei ferch ynghylch sut orchwyl o’m bodd i byth ni 
daw, 
Am hynny bwrw'n union dy loffion o dy law 


Yr yd a’r maes a’r Meistr, a’r tai sydd eiddot ti, 

Chwanega’n awr yn hawddgar trwy fwynder arnaf fi 

Un fendith at laweroedd a ges o dy dy dad, 

Gwnaf dithau’n happus unwedd, trwy fawredd rhin- 
wedd rhad. 


Ar hyn efe ymattaliodd ei ’madrodd freufodd fron, 

Tystiolaeth gwir o’i galon oedd yn ei lygad llon ; 

Da obaith ei gydwybod oedd gryf na byddai’n groes 

I’r mwyn gynnygiad ffyddlawn o raslawn fawrddawn 
foes. 


*Roedd hithau mewn lledneisrwydd, distawrwydd glau 
distwr, 

Yn wridog iawn ei gruddiau yn gwrando geiriau’r gwr ; 

Ei hagwedd gyd a gwylder, wrth wel’d ei haelder hy, 

Yn dangos ymostyngiad cydsyniad cariad cu. 


Y newydd aeth yn ebrwydd o’i mawrlwydd at ei mam; 

Oedd gartref yn gofalu rhag digwydd iddi nam : 

Heb gwm’ni ei merch rinweddol, hoff radol deg ei 
phryd, 

Mor hirion oedd eu horiau gan bob gofydiau byd. 


Wrth wrando’r fath ymadrodd hi safodd beth yn synn, 
Yn lawen hi ymadfywiodd pan gallodd goelio hyn; 
Llewyrchodd arni belydr prydnawnol hwyrol hédd, 
Cyn idd ei haul hi fachlyd, a’i myn’d o’r byd i’r bedd. 


Ac felly’r cwpl ifaingc, cariadus ddilys ddawn ; 

Treuliasant eu blynyddoedd mewn parch a Ilwyddiant 
lawn ; 

Magasant blant laweroedd ar ddelw eu mam a’u tad, 

Yn feibion ac yn ferched oedd glod ac urddas gwlad. 


Lewis Hopcin. 








235 


CYWYDD MARWNAD WILLIAM BASSET, O 
FISCIN, YN SWYDD FORGANWG, YSWAIN. 


Deuwch fonedd gloywedd glan 
Da fawrgu Swydd Wlad Forgan 
O lwyrwedd i alaru, 

Waith syndod y dyrnod du ; 
Deuwch gyffredin diwyd, 
Llefwch, ac wylwch i gyd, 
Alarwch oll o lwyrwedd 

Waith myned Basset i’r bedd. 
Daeth tristwch, dywyllwch du 
Ar Fiscin i’w therfyscu ; 

Maent yno’n !lwm, trwm yw’r tro, 
Galar glywir ac wylo ; 

Achwyn oll am eu colled, 
Cwyna’r clais, oer lais am led. 
Colli William, ddinam dda, 
Basset beth a’i cydbwysa ; 

Colli eu haul, araul oedd, 
Fywyd eu cymanfaoedd ; 

Colli bywyd fwynglyd faeth, 
Diwygiwr cymmydogaeth. 

Trist yw’r wlad waith ymado, 
Ynad a braint enaid bro, 
Arbenig un o’r bonedd, 

Wir barch aeth heddyw i’r bedd ; 
Gwr da’i ddawn geirwir diddig, 
Haeddol a gwir fonheddig ; 
Gadaw a wnaeth ei gydwedd, 
A’r byd, pan lithrodd i’r bedd ; 
Mewn tristwch n’all myn’d trosti, 
Hwn saif dros ei heinioes hi ; 
Anwy] faith ar ei ol fo, 

A chanoedd yn ’i chwyno. 

Ei geraint oedd i’w garu 

Fel brawd neu dad (cariad cu ;) 
Ei geraint llawn o gariad, 
Boneddigion glewion gwlad, 


236 
Gwaedoliaeth enwog deulu, 
O’r un Ilwyth oreuon llu, 
Gwelwn eu bod mewn galar 
I gyd am anwylaf gar ; 
Car dwys o’r cariadusa, 
Tros ei fywyd, diwyd da 
A dwys oedd cariad a sel 
Diwedd ei einioes dawel. 
Godidog, ac enwog oedd 
Hanesion eu hen oesoedd ; 
Bu farchogion o honynt, 
Ac arglwyddi heini hynt ; 
Da brawf, bu fonedd di brin, 
Mawr foesgar ym Mrofiscin ; 
Achweddaut mawrwych oeddynt, 
¥n y Bewpur hoywbur hynt ; 
Rhiawdwyr? a brawdwyr bri, 
Hael eirian3 Sant Hilari : 
Gwych radd fu pawb o naddynt, 
Pwy gaid fel Sir Philib gynt 
Arlwydd Basset wiwled wedd, 
Prif+ ynad Lloegr, pur fonedd ? 
Cryfaf eu Harwydds ’Scrifen 
Tyna nod dilwfr tan nen, 
Gwell’ angau o’r ddau ar ddydd 
Wych helynt, na chywilydd ; 
Hyn i goffa hen gyffion, 
Gwrdd lu, a’u gwelygordd? lon 
Aeth ’rhai’n oll yn ddidolliant, 
Dyma’r wedd i’r bedd oer bant ; 
A phen Miscin, brigin brau 
Dodwyd ef gyda’i dadau. 
Diau fod ei ’madawiad 
Fel oer glwyf i filwyr® gwlad 
Gwych gapten Ilawen y llu, 
Gwrol, a phawb i’w garu. 


* Pedigrees. ? Arlwyddi. 3 Beautiful. 4Yr hen 
dylwyth hyn ydynt hiliogaeth Sir Philip Basset, Knight, Arlwydd 
Uchel Ustus Lloegr, Arlwydd Sant Hilari. 5 Motto. Yr 
arwydd ym mhais Arfau’r Bassets yw ‘Gwell Angau na Chwil- 
ydd.’ 7Parentage. * Militia. 








237 


Mae galar diymgeledd 

Colled o’i fyned i fedd ; 

Llawer bron sy’n llwyr brudd, 
A dw’r ar lawer deurydd 

Ing i’r tir, angau’n taro, 

(Awr brudd) ar oreugwyr bro: 
Arwyddion o droion drwg, 
Fawr gwynion i Forganwg. 
Dygodd gledd, da agwedd glod, 
Di oerder mewn awdurdod, 
Ceidwad ac ynad cadarn, 

O iawn bwyll i weini barn : 

I rinwedd, nawdd a rannai 
Rhwyddfodd a cherydd i fai: 
Gwrando cwyn, gwneud cymmwynas, 
Yn ddi gryd, iawn oedd y gras; 
Rhyddhau caeth a rhoddi ced, 
O bai bossibl a wnai Bassed ; 
Gwared y gwan a’r gwirion, 

A llaw o gynnorthwy llon, 

A’u tynnu (gariad hynaws), 
Lawer tro o ddwylo’r traws ; 

A chadw hedd mewn llawnwedd llon, 
Da agwedd rhwng cym’dogion ; 
Gwneuthur ei ran fwynlan fodd 
A medrus ddoeth ymadrodd, 
Yn llwyr i ddiweddu’n llon, 
Mor rasol, bob ymryson, 

Pa le cair gwr, brawdwr bro, 

O lwyddiant yn ail iddo? 

Mae eisiau’r gwr, deddfwr da, 
Mwynfodd ym mhob cymmanfa. 
Oes eisiau yn y Sieswn, 

Y gwr mawrglod hynod hwn ? 
Eisiaw’i wyneb sy yno, 

A’i ddoethder a’i fwynder fo ; 
Eisiawi gyngor rhagorol, 

Deg cant a wylant o’i ol ; 
Eisiau o hyd i’r oes hon, 
Eisiau ei gymmwynason ; 











238 


Eisiau ei rodd, gwirfodd ged, 
lawn addas eisiaw’i nodded ; 
Eisiau am wr, clydwr clau, 
Addfwyn, o’r un gynheddfau, 
O’r un llwyth, a’r enw a’r llin 
Moesgar i fyw ym Miscin. 

Un oedd na w’rafunai neb, 
Wylder i’w bresenoldeb ; 

Ei gofio gai, a’i gyfarch 

A’i ddal byth mewn haeddol barch. 
Fe dawai, pan fyddai fo, 

Wr ethol i areithio, 

Bobl y Ilys oll ar bob llaw, 
Dda osteg yno’n ddistaw, 

I gael clywed, fwynedd fodd, 
Y medrai ef ymadrodd : 

Un fryd cyttunant yn frau, 

Ar swm ei bur resymmau ; 
Dangosai, ni ofnai neb, 
Lawnder o bob ffyddlondeb. 
Ir Brenin Sior a’i goron, 

Ac idd’ ei wlad, difrad fron, 
Colofn nerth o brydferth bryd, 
Addurn Morganwg oeddyd ; 
Hoff les, cynnorthwy a phlaid, 
Union y Prostestaniaid. 

Fel ffynon dirion dorriad, 
Loywdeg yn rhedeg yn rhad, 
Lle tarddai, rhedai’n ddi rhin, 
Ffrydiau o les cyffredin ; 

Neu bren brigfawr, glydfawr glod, 
Gwisgai lawer a’i gysgod, 
Llawn ffrwyth a’i gangau llwythfawr, 
Er lles yn gostwng i’r llawr, 

Yr hwn ei ffrwythau a rydd, 
Cain oll at lawr cynnullydd. 
Fe gafodd gyd4’i gyfoeth, 
Haelder, cariad, dugiad doeth ; 
Iddo’r oedd gostyngeiddrwydd, 
A sel attebol i’w swydd ; 








239 


Un oedd na chyrhaeddodd neb, 
Ddiwaelder ddefnyddioldeb, 

I well gradd, pawb a’i haddef, 
Cry ddawn, nag gyrhaeddodd ef, 
Cyn hen oedran, fuan fodd 

Tw dda fyd yr addfedodd, 

Dilys, collodd ei deulu 

Anwyl feistr cywir cu ; 

O’u plaid fe gollodd y plwy’ 

Eu nerthol fwyn gynnorthwy ; 
A’r cantref oll ga’s golled, 

Aml yw’r cwyn am lawer ced, 
Am wr doeth tra doeth i’w trin, 
Ddifai oscedd o Fiscin : 

Llawen a theg, gwell na thad, 
Dilys i lawer deiliad ; 

Ni chewch un cyfaill na char, 
Ar ei ol heb wir alar. 

Hawdd gweled, er llawned llaw, 
Ei dda ystyr weddw ddistaw, 
Mae hiraeth trwm i’w hoeri, 

A chlwy’ nawr i’w chalon hi ; 
Daionus i bob dynion, 

Yw’r wraig rhoddgar hawddgar hon ; 
Nid oes, yn fy oes ni fu, 

Gyfryw un i gyfrannu ; 

Diau fe fydd ddydd a ddaw, 
Daliad am gariad hylaw. 

Eilied cydamserolion, 

Wiwdda hynt, rhinweddau hon, 
Yn addas a rhinweddau 

’R gwr claddedig, ddiddig ddau ; 
Harddwych a gloyw eu hurddas, 
O ddawn gry, arwyddion gras. 
Rhodied bonedd lIlariedd llon. 
Enwog, eu llwybrau union ; 
Archent eu dawn goruchel, 

Er swydd dda i’r oes a ddel. 
Gan ddynion mae cwynion caeth, 
Weled dydd ei farwolaeth ; 











240 


Cannyn a’i prawf, cwyn heb rhin, 
Myscu Twrt Maon Miscin ; 
Aeth eu nerth a’u brydferthwch, 
Wr llon caredig i’r Ilwch ; 
Os coll’sant hwy, mwy yw’r modd 
Yn ollawl fe ennillodd ; 
’Nol cael iawn fael yn ei fyd, 
Rhinweddfawr, rhan o hawddfyd, 
A pharch a chariad hoff wedd, 
A rhodio mewn anrhydedd, 
Nid yw y byd a’i bryd brau, 
I gyd ond rhyw gysgodau : 
Y sylwedd gafas eilwaith, 
Nawdd Duw yn niwedd y daith, 
A mawr elw oedd marwolaeth, 
Yn y dydd ei enaid aeth, 
O’r corph claf, o’i ystafell, 
O’i wely a’i dy i wiad well, 
At deulu’r cariad dilyth, 
A’i enw da a barha byth. 

Lewis Hopkin. 


The following poems appeared in ‘ Y Fel Gafod,’ 1813. 
CAN, NEU GWNDID. 


I’W GANU AR BLYGAIN DDYDD NADOLIG CRIST. 


1 Pawb o Gymru ag y sydd 
Dan broffes ffydd grist’nogol, 
Ac un galon fawr a man, 

Ni draethwn gan blygeiniol. 


2 I foli’n Harglwydd Dduw o’r nef, 
Ac uchel lef wastadol, 
Am rhoi i ddynol ryw bob awr, 
Drugaredd fawr anfeidrol. 


* Honest men, 














FROM NICHOLAS BENNETT'S “ALAWON FY NGWLAD.” 


To face page 40. 














241 


3 Fe aned heddyw er ein mwyn, 
Yr Iesu, o forwyn rasol ; 
Gwisgodd gwir Fab Duw ei hun, 
Ein cnawd, fel dyn daiarol. 


4 Ac am hynny bawb o’r byd, 
Ni rhown ein bryd yn hollol, 
I ganu mawl i’n Harglwydd Ion, 
Fel yr angylion nefol. 


5 Yn y goruchaf, i Dduw nef, 
Gogoniant gref byth bythol ; 
Ar ddaear heddwch yn ddi dra, 
Ac ’wyllys da i’r bobl. 


6 Lle’r oeddem ni greaduriaid gwan, 
Mewn cyflwr anhapusol, 
Crist, os ufuddhau a wnawn, 
A dalodd iawn digonol. 


7 Dioddefodd angau ar y groes, 
T’n tynnu o’r ffds uffernol : 
A’i fendigaid gorph fu ynghudd 
Mewn bedd neu bridd daearol. 


8 Fe orchfygodd angau caeth, 
Fel hyn yn gwnaeth yn ddiangol: 
Y trydydd ddydd fe ddaeth o’r bedd, 
T’n dwyn i’r wledd drag’wyddol. 


9 Efe dderchafodd at ein Tad, 
Ein Brenhin rad sancteiddiol ; 
Offeiriad yw, a phroffwyd in’, 
Rhown fawl am hyn byth bythol. 


1o Dyna Grist ag Arglwydd hael 
I ddynion gwael a marwol ; 
Ein dwyn o feddiant Satan gas, 
At Dduw trwy ras rhyfeddol. 


11 Ac am hyn, ein dyled yw, 
Amcanu byw yn dduwiol ; 
A gwrthod pob arferion gau, 
Na dilin chwantau cnawdol, 











242 


12 Efe rhydd i ni ei brydwerth, 
Os ceisiwn nerth grymusol, 
A chymorth yn y bywyd hyn, 
Orchfygu’r gelyn marwol. 


13 Ymladdwn ninau tra fo’n byw, 
Dan faner Duw trag’wyddol, 
Yn filwyr dewr trwy Grist a’i rhad, 
Cawn nef yn wlad feddianol in 


ODL 


a’r pedwar mesur a hugain ynddi ynghylch Diflanaid 
Einioes Dyn 0 achos Pechod.—Yn ol rheol y 
Gramadeg. 


UNODL UNION, 


1 Dig enbyd yw’r byd ar ben——draws waneg, 
Dros wyneb daearen ; 
Di wybod y daw diben 
Dynion oll fo dan y nen. 


UNODL GYRCH, 
2 I gyd oll y gwywa dyn, 
Ts awyr fel llysieuyn, 


Ag i’r bedd o garu bar, 
Ing galar angau golyn. 


UNODL GRWCCA, 


3 E dyrr yn frau dewrion fryd, 
Unfodd y ffol a’r ynfyd ; 
Anrhydedd bonedd y byd, [yr angau 
I gaerau y gweryd. 


PROST CYFNEWIDIOG. 


4 Ie’n tro nid yw ond trem, 
Ymha ddydd ni wyddom ddim, 
Yr awn draw dan ddae’ren drom 
Ing y lle gan angau Ilym. 








5 


243 
PROST CADWYNOG. 


Och ! yw tro y pechod trist, 
Erwin beth fe yrr yn bost, 
Eisiau gras medd Iesu Grist, 
I benyd hir o boen tost. 


CYWYDDD LLOSGYRNIOG A THODDAID YNGHYD. 


6 


7 


Gyrru oes dyn, goreu ei ’stad, 

Gwaywnod trwodd 4g tin trawiad. 

Gollyngiad i gell angau, 

Gwaith gormod bechod beichiau [gwir embaid, 
Gwaeledd bywyd, g’wilydd a beiau. 


DEUAIR FYRRION, AC ODL GYWYDD, YNGHYD. 


8 


9 


to 


Ir 


12 


Bar gwyr bair gau, 

Benyd boenau : 

Braw oesoedd a briw yssig, 
Bai ychydig bechodau. 


DEUAIR HIRION. 


Mwnws o’i bron, man us brau, 
Mwy i ddynion meddianau. 


GORCHEST Y BEIRDD. 


Y Bedd wiw boen, 

Er hedd wir hoen, wag rwydd grau. 
Egr wedd i groen, 

Yw’r fan a’r fael, 

A rhan yr hael, eigion gau. 

Y gwan a gwael 


CADWYN FER. 


Gyriad gora gwiriad gwaredd, 
Gwilio’n glauwedd galon giliau, 
Gerwin geiriau gur i’n gyredd, 
Golyn gwaeledd, gelyn golau. 








244 


13 


14 


15 


16 


17 


TAWDDGYRCH CADWYNOG, 


Brau yn rhedeg, byrr yw’n rhodiad, 
Briw dattodiad, bryd y teidau, 
Basio hedeg, bu osodiad ; 

Bar gyfodiad, brig ofydiau, 

Blin gamsyniad, bai estyniad, 

Bair canlyniad, braw calonau, 
Brys ddiryniad, barn erfyniad, 
Brwd derfyniad, bro tir fannau. 


HIR A THODDAID. 


Llyma’r hynt ydoedd llym ar ein tadau, 

Llin anwar oeddynt, llawn anwireddau ; 

Liaw Dduw a’i boddodd, Iluoedd i’w beddau, 
Llys gofwy adwyth, lliaws gofydiau ; 

Liwyr waeledd ingwedd, neu angau | trymddig 
Llid a chrynedig, lle dychryniadau, 


BYR A THODDAID. 


Och ! afrad ddaliad meddyliau | oerion, 
Er gloeson wir gleisiau ; 

Addolasant eiddil oesau, 

Yma ddynion ei meddianau ; 

A blys arall i bleserau 

Accw lanwodd eu calonau : 

Oferedd faswedd di foesau | grasol, 
Anfuddiol iawn foddau. 


GWAWDODYN HIR, 


Yma le gwelwn, aml a golau, 

Amryw o ddynion, a mawr ddoniau, 
Iawn wiw ei gwreiddyn, enwog raddau ; 
Oerfawr ddiweddiad, ar fyr ddyddiau 

O’i gwychder pleser a’i p’lasau—syrthiant, 
Yna y byddant yn eu beddau. 


GWAWDODYN BYR. 


Poen dwl yw yngan pan del angau ; 
Pawb a drywanir, pob oedranau ; 














To face page 245. 











IOLO MORGANWG. 
(Supplied by “ Cadrawd. 





From a painting by 
Colonel Taynton, 
of Cowbridge, 








18 


19 


20 


2r 


23 


245 


Pair i’r galon fron wir frau, [ymollwng, 
Prudd lid i’w gostwng priddlyd gistiau. 


CYHYDEDD FER, 


Yma’r awron y mae’r oriau, | 
In’ i’w gosod iawn negesau, 
Oreu ddiwyd ar weddiau, 

A thra dedwydd weithrediadau. 


CYHYDEDD NAWBAN. 


Darogan fyddwn, drwg iawn foddau, 
Dynnu hwyr osod i’n hir oesau ; 
Droion bai oediad drwy’n bywydau, 
Daw oer nad ingwedd dyrnod angau. 


CYHYDEDD HIR. 


Daw awr i’r duwiol dwysedd dewisol, 

Diwedd diddanol, dydd da ddoniau ; 
Drygddydd i’r drygddyn, dechreu pob dychryn 
Dan nod ei elyn, dwyn dialau. 


HYPYNT HIR, 


Dynion clodol, gwnant barodol, wae hynodol— 
i’w heneidiau, 

Drwy ddyfalwch, dimofalwch, a meddalwch— 
ei meddyliau. 


HYPYNT BYR. 


Diflanedig, darfodedig—dorf o dadau, 
Do, caethgludwyd, dirfawr hudwyd—dorf o’r 
hadau. 


CLOGYRNACH. 


Briw a mudiad, byr ammodau, 

Braw galarus, berygl oriau, 

Braeth alaeth elyn, bwriad toriad tyn, 
Bro derfyn, brwd arfau. 











246 


24 





CYRCH A CHWITTA. 


Diyngau y daw angau, 
Dyrr maswedd dirym oesau, 
Diweddiad ar ein dyddiau, 
Dechreu nod dychryniadau, 
Dawn i’n gorwedd dan gyrrau, 
Dae’r farwedd, du oer forau ; 
Duw, er nawdd, dyro yn ol 
Dra graddol drugareddau. 
LH. 


GOSTEG O ENGLYNION, 


I ANNERCH PRYDYDDION GELLIGAER, 


Prydyddion glewion galonau—parchus 
Fo perchen y doniau, 

Iawnwedd glod awenydd glau, 

I nyddu cynghaneddau. 


Arferwn, bwriwn bob oriau—ein bryd 
Mewn breuder dda gampau, 

Ganu cerdd heb gynig gau, 
Ddisynwyr rhoddi senau. 


Da astud esgud iawn dasgau—gwiwbarch 
Yw gwybod holl byngciau, 

Cerddwriaeth, cwyredd eiriau, 

Di ofn hedd a’i da fwynhau. 


Mae teg ramadeg amodau—rhwyddion 
A rhoddwyd i ninau, 

Dda lesiant yn ddi loesau, 

Yn Ilawn hedd i’n llawenhau. 


Chwiliwn, agorwn ei gyrrau—gwiwlwydd 
A gwelwn esamplau, 

Gloyw yr hynt yn eglurhau, 

Moes araith a’i mesurau. 








247 


6 Gwnawn yn ol rheol a’i rhywiau—llonwedd, 
Qs Iluniwn ni gerddau ; 
Anghysson boethion bethau 
Acew, sydd i’w ei casau. 


7 Mae cant a ganant o’u genau—ogan, 
Neu wagedd garolau, 
Eu swydd o hyd sydd i hau, 
Gwag afrad rhyw goeg efrau. 


8 Ond hyfryd dda fyd ddefodau—difyr 
Yw dyfod ar brydiau, 
I siared rhyw amserau, 
Gwirion a ddel gair neu ddau. 


9 I’ch mysg wyr hyddysg wir raddau—doethum, 
Mi deithiais heb ammau, 
Orig heb blyg er cwblhau, 
°R addewid yn wir ddiau. 


to Dan glais y cerddais i’ch cyrddau—am gar 
Mwy gywraint ei odlau ; 
Trwy wedd ing, fe trodd angau {D. Thomas, 
I ddaear bridd, oedd wr brau a gladdasid. 


11 Oedd ei iawn faith yn foethau—melus, 
Mi wylaf y dagrau ; 
Yn ei fedd oi iawn foddau, 
Gwiwdeg wr, mae gwedi gau. 


12 Felly oll ar goll i oer’gellaun—dae’r, 
Fe dorrir ein hoesau ; 
Terfyn ddydd sydd yn nesau, 
Byddwn ar fyr mewn beddau. 
L.H. 


CYWYDD 


DEUVAIR HIRION, . 


Ar Groes Gynghanedd Rywiog, i’w chanu wyneb 
yngwrthwyneb i’r tra chelfyddgar Feirdd, yn 
Aberdar, yn gyffredinol. 





Gyrraf annerch, gwir fwynedd, 
Geiriau o serch gwiwras wedd, 

I wyr hoyw ddawn wir hyddysg, 
Oreu ber ddawn eurbur ddysg. 
Gymru a gwir Gymraeg wen, 
Gain gywir gwn ag awen ; 

Hwy a ganant hy gynnydd 

Hwy a braffhant hoyw burffydd : 
Newid pur hedd nod parhau, 
Nid maswedd niwaid moesau, 
Faeth a gwin foethau eu gwaith, 
Flas eurwin felus araith ; 
Farddoniaeth fawr, dda annel, 
Flodeuol maeth, fal dil mél ; 
Arferion oreu fwriad, 

T’r gwyr lloner gwir wellhad. 


LH. 


ENGLYN 


O UN GYDSAIN A’R BOGEILIAID, 


Ni wniwn nynnwn yn noniau—awen, 
Yn Nuw unwn ninnau, 
Eon awn yn y iawn iau, 
Uniawnwn ein anianau. 


LH. 














249 


MYFYRDOD 


AR CHWE’ O YSTYRIAETHAU ; 


Yn 1, Am Ddrwg Pechod; 2, Am Gariad Crist ; 3, 
Am Wagedd y Byd; 4, Am Farwolaeth; 5, Am 
Fanylwch y Farn ; 6, Am Faithder Tragwyddol- 
deb. 


I.—AM DDRWG PECHOD. 


1 Ar ddelw, er iawn elw, anwylwar—Duw Dad, 
T’n dodwyd yn gynnar ; 
Fe’n troes dyrnod bechod bar, 
I lun gelyn lawn galar. 


2 Rhowd dyn i’r gelyn yn gaeth—gan bechod, 
Bai achos ysywaeth ; 
A’i gyflog afrywiog fraeth, 
Mawr waeledd yw marwolaeth. 


3 Gyrr pechod arw nod oer nwydau—ddynion 
I ddinystr ac angau ; 
Un ydyw’n lladd eneidiau, 
Blin elyn a’i golyn gau. 


Il.—AM GARIAD CRIST. 


4 Crist Iesu a fu yn fodd,—i’n gwared, 
Oen gwirion dioddefodd, 
Wayw wael oerfaith o’i lwyrfodd, 
Fe’n tynnwyd o’r rhwyd a’i rhodd. 


5 Aberthodd rhoddodd yn rhad—ei einioes, 
Da anwyl yw'n Ceidwad, 
Er cael gwledd a hedd i had, 
Efe’r gwr o’i fawr gariad. 


6 Eiriolwr, Safiwr y su—yn ffyddlon, 
Tw weision yw Iesu, 
Moliant, gogoniant, ganu 
Am gariad ein Ceidwad cu. 








250 
IIl.—AM WAGEDD Y BYD. 


7 VY byd, gwag oflyd, sy gyflawn—dros byth, 
O bethau anffrwythlawn, 
Yno nid oes dim uniawn, 
Ond gofid a llid yn Ilawn. 


8 Wedi brwysgo dro drwy wedd—drafferthus, 
A phorthi chwant ffiedd, 
Beth a dal mwnws saledd, 
Y byd, ar ymyl y bedd. 


g Gwagedd yw balchedd y byd—a gwegi, 
Gwagedd ydyw’r holl fyd, 
Gwagedd ddi iawnwedd ennyd ; 
Gwagedd a gwaeledd i gyd. 


IV.—AM FARWOLAETH. 


ro Drylliad ar fwriad oer fawrion—bethau, 
Heb waethaf plant dynion ; 
Cenad a dyrr amcanion 
Y byd, er ei bryd, o’i bron. 


11 Gelyn er dychryn oer dig—a gwarthus 
Tr gwrthun ystyfnig ; 
Hapusaf araf oerig ; 
T’r duwiol dda freiniol frig. 


12 Sicraf, dywedaf, dioediad—yw marw, 
Er mawredd na chodiad ; 
Ansicraf nodaf er nad, 
Ofydus ei ddyfodiad. 


vV.—AM FANYLWCH Y FARN. 


13 Dydd y Farn gadarn, fe godir—y meirw, 
O’r moroedd a’r holl-dir ; 
Yno weithian dinoethir 
Yr aflan, a’r glan yn glir. 














251 


14 Ger bron y cyfion Oen cu—yn fanwl, 
Cawn fyned i’n barnu ; 
Naill ai nef gawn gartrefu. 
Neu uffern ddig y ffwrn ddu. 


15 Barn lym iawn gyfiawn gofus—gair yno, 
Gwr uniawn fydd happus, 
Ond arall yn flinderus, 
I fraw’r a’r efrau a’r us. 


VI.—AM FAITHDER TRAGYWYDDOLDEB. 


16 Er passio heibio y byd—yn y fan, 
A’i fwnws oll hefyd, 
Nid ydym nes wi'’n d’wedyd, 
At ddiwedd, rhyfedd yr hyd. 


17 Er i fyrddiwn gwn o ganoedd—fyned 
I fynu o oesoedd, 
Mesuriad yr amseroedd 
A gair yn gogyd ag oedd. 
18 Trag’wyddoldeb neb yn wir—er doniau, 
Rhai dynion a welir ; 
For rhyfedd, ni chyfrifir 
Fyth drwy hwo, a’i faithdra hir. 


L.H. 


BREUDDWYD, 


A FREUDDWYDIODD Y BARDD Y 30 O FEDI, 1771. 


Rhyw noswaith ar fy ngwely, a’m corph yn iawndda 
iach, , 

Ymrhois i geisio gorphwys, neu heppian gronyn bach ; 

Cymmerodd cwsg y fantais, fe syrthiodd arnai’n drwm, 

Fe glo’dd fy holl synhwyrau, 4’i agoriadau plwm. 











252 
i. 


Fy nghorph yn ddigon llonydd, heb symmud troed 
na llaw, 

Ar ddelw rhyw garcharwr tan ddwylo Brenin braw, 

A holl organau natur yn segur yr un wedd, 

Fel un i gael ei osod yn barod yn y bedd. 


TIL. 


A’m corph fel hyn yn gorphwys, a’i wyneb at y wal ; 

Cynheddfau byw yr enaid ni all’sai cwsg eu dal ; 

Ymdeithiodd fy meddyliau mewn arswyd ac mewn 
braw, 

A’r enaid yo y meddwl yn gwibio yma a thraw. 


Iv. 


Ar hyn, tebygu’r oeddwn fy mod i’n gwel’d fy merch, 
Oedd anwyl gan fy enaid, waith erni’r oedd fy serch, 
A’i chorph mewn poen o’r mwya, yn gorwedd ar y maes, 
Yn cael ei ddryllio’n chwilfriw tan ddwylaw’r angau glas. 


v. 


Ymado wnaeth ei henaid ar fyr a’r t¥ o glai, 

A minnau yno’n wylo, ni all’swn i ddim llai, 

Wrth wel’d y corph yn farw, lle b’asai’r enaid cu, 
Un fodd a rhyw dywarchan o bridd y ddae’ren ddu. 


Vi. 


*Roedd rhyw un yn fy ymyl, yn gwel’d fy ngofid blin, 
Fe dd’wedai wrthwi’n ebrwydd, mynegaf i ti rhin, 

Cai wel’d dy ferch ar fyrder, yn llawer gwell ei gwedd, 
Yn byw mewn byd anfarwol, er myn’d y corphi’r bedd. 


vil. 


Wyt tithau wedi treulio dy amser megis hon, 
Fe’th dery saeth marwolaeth ar fyrder tan dy fron ; 
*Nol torri cwlwm bywyd gan angau glas 4’i glédd, 
Fe gaiff dy gorph ei osod a’i bwys ar waelod bedd. 











253 
VIII. 


Pan el dy enaid allan o’r dwl ddaearol dy, 

Rhaid iddo’n fyr ymddangos o flaen y frawdle fry, 
I dderbyn barn ddiduedd, yn ol ei wedd a’i waith, 
A myn’d ymlaen oddi yno i’r trag’wyddoldeb maith. 


IX, 


Tra’r ydoedd yn Ilefaru, daeth arnaf syndod trwm, 
A’m henaid yn dychlammu, a’m calon megis plwm, 
Wrth wel’d fy mod i’n sefyll ar eitha’r bywyd brau, 
A thrag’wyddoldeb weithan yn sydan yn nesau. 


x. 


Yr oeddwn yn arswydo rhag poen yr angau blin, 

Tan ddisgwyl cael fy nhori i lawr fel corsen grin, 
Ond mwy oedd fy nychryndod, wrth feddwl hyn yn awr, 
Fy mod i’n myn’d i’m barnu gerbron y frawdle fawr. 


xi. 


Am hynny teimlo’r oeddwn yr angau’n dryllio nghnawd 
A mi nid oeddwn iddo, ond tammaid truan tlawd, 
A’m henaid mewn cyfyngder at Dduw yn codi ei lef, 
Rhwng ofni a gobeithio, yn edrych tua’r nef. 


xi. 


Tra’r oeddwn yn y cyfwng, mewnsyndod mawr drosben, 

Yn edrych bob munudyn am weled rhwygo’r llen, 

Deffrodd fy ngwraig fin sydan,a thymma i chwi’r 
modd, 

Wrth glywed fy ngriddfannau, ac wele breuddwyd oedd. 


LA. 


MYFYRDOD AM WAGEDD Y BYD. 


1 Rhoi bryd am y byd embeidiol—faswedd, 
Dros fesur cymhedrol, 
Dyna ’myriad dyn marwol, 
Mae’n orchwyl a pherwl ffol. LH. 

















254 


Llyma fyd penyd hap anoeth—gerwin 

I garu gwael gyfoeth ; 

Da oerddig nid du eurddoeth, 

Dirmygiad pob cariad coeth. E.E. 


Y byd hwn, gwelwn mai gwaeledd—ydyw, 
Gan adwyth a gwagedd ; 

Llawn o friw bron ei ddiwedd, 

Yn ddrwg ei olwg a’i wedd. LH. 


Trallodus, boenus, arbenig—yw’r byd, 

Oer beth darfodedig ; 

Pob gronyn o’i dyddyn dig, 

Wan anian, sy’n wenwynig. E.E. 


AM CHWANT Y CNAWD. 


Ycnawd sydd beunydd mewn byd—och o’i hynt! 
Yn lawn chwantau ynfyd ; 

Och eilwaith am ochelyd, 

Ei wyniau, rhai gau i gyd. LH. 


Nwydwyllt a gorwyllt gerwin—yw’r cnawd, 
Drwy iawn hediad mawr flin ; 

Cyfiwr pob dyn sydd goflin, 

O'i flysiad mewn bloeddiad blin. E.E. 


Gan nwydau, gwyniau ddig ennyd—goflin, 
Mae’r gyflwr o adfyd, 

Trachwantus boenus benyd, 

Rhy ofer ei hyder hyd. LH. 


Un diffaith, oerfaith arfau—ar fagad, 
Gorchfygwr synhwyrau ; 

Dawn aethus yn dwyn weithiau, 

Bob iawn rhoddiad brofiad brau. E.E. 


AM DDICHELLION Y CYTHREL. 


Y cythrel, rhyfel a rhydd—anarbed, 

Yn ein herbyn beunydd ; 

Gwych wiliwr yw gochelydd, 

Ei fawr gais a’i ddyfais ddydd. LH. 











255 


to Llew dig, fawredig, rhuadwy—oer sél, 
Yn gwneud swydd o dramwy, 
Drwy ganlyn, ’mofyn mwy, 
Rhwth hudol anrhaethadwy. EE. 


1x Rhyw elyn dychryn dew echrys—dyfais 
T’n difa trwy ’wyllys ; 
Llawn o frad, llew yn ei frys, 
Mawr ddrwg, du olwg dilys. L.H. 


12 Oer ddysg, gau addysg yn gweiddi—i maes, 
Am gael mwy rhifedi, 
Ir ffwrn ddigllon greulon gri, 
Haf anoeth idd’ ei poeni, EE. 


CYWYDD, 


O goffadwriaeth am Sion William, mab Dafydd 
William, o Flaenogwr, yn Llandyfodwg, swydd 
Forganwg. 


Fy mwynion gym’dogion da, 
Naws wych i’m, nesewch yma, 
O wir undeb i wrando 

Cerdd hiraethlawn drwmiawn dro ; 
Alar am un Sion William, 

Da fu gyda’i dad a’i fam ; 

Duw yn bur i’w cysuro, 

Er tosted, trymed y tro. 

Mae arnynt helynt ddi hwyl, 
Beunydd, am eu mab anwyl ; 
Mwyn a llon, mae e’n y Ilwch, 
Poen drostynt, pwn o dristwch. 
Rhoddwyd ei gorph i orphwys 
Yn y beddrod, ddyrnod ddwys. 
Pob gradd o eppil Adda, 

Oer daith, y rhai drwg a’r da, 
Rhaid yw ymrhoi, dyma’r hynt, 
Ni hwyliwn i’r un helynt ; 
Gorwedd sy rhaid mewn gweryd 
Heb gyffro tra byddo byd, 





256 





Yn y ddae’r, hyd oni ddel 

Yr awchus floedd fawr uchel. 
Yno’r cyfiawn uniawnwedd, 
Er mawr barch o rwymau’r bedd, 
A rhoddi’r oll yn rhyddion, 

I gael gwynfyd llawnfyd llon, 
Mewn pob cariad, rhodiad rhwydd, 
Oreu glod gyda’r Arglwydd. 
Angau y sydd mewn dydd du, 
Go hynod yn gwahanu, 

A’i gledd, fe ddaw braw i’m bron, 
Felly rhwng pob cyfeillion ; 
Torri’r bywyd naturiol, 
Marwol fraeth alaeth o’i ol ; 
Er mor llon fo’r fron frau, 

Bur odiaeth er bwriadau ; 

Er clymiad cariad cywrain, 

Er mawredd a rhinwedd ’rhain. 
Er doethineb wyneb iawn, 

Er cyfoeth, er gwr cyfiawn, 

Er parch, er glan gyfarchiad, 
Er mawrion na glewion gwlad, 
Er llefain trwy ochain trwch, 
Er nerth, nag er prydferthwch, 
Er dysg, er glendid, er da, 

Er ystryw, er cyfrwysdra, 

Er bri, er ienctyd, er braint, 
Er hynod glod, er henaint, 

Er enw, nag er wyneb, 

Trwy oer naws ni’s try er neb. 
Pa ham angau brau oer bryd, 
Daer antur’r ai a’r ienctyd ? 
Cario rhai anhepcorol, 

A thes o’r diles ar d’ol ; 

Gyrru dy saethau gerwin, 

Mor ddiarbed blaned blin ; 
Nelu at yr anwylaf 

Oedi a’r cledd daro’r claf: 
Gado i sefyll erchyll wr, 
Anhynaws glaf neu henwr, 








257 


Tw gweled fo mewn gwaeledd, 
O fewn byd ar fin y bedd. 
Torri rhai ifainge tirion, 

Llawn o rinwedd, llariedd llon ; 
Trywanu, torri einioes 

Plant gobeithlon fwynion foes; 
Etto ni cheisi attal 

Dy ddig, ni elli di ddal, 

Du fradwr, ond difrodi, 

Drwy falchder yn d’ amser di. 
Er d’ arswyd wr briglwyd brau, 
Derfydd am nerth dy arfau; 
Nid yw’th bwer hyder hyd, 
Traws anian, ond tros ennyd ; 
O nattur, caethion itti, 

Yn awr ydyw’n holl fyd ni. 

Di dorri cadarn diriaid, 

A’r gwr grymmus, nwyfus naid; 
Di rwygi’r tlawd a’r egwan, 

Ti a’i a’r llesg tua’r Ilan; 

Di ai a’r gwael a’r hael hylaw ; 
Di droi’r gwych i rhych y rhaw 
Di ai a’r doeth, gyda’r dwl, 
A’r cybydd ; diai a’r cwbwl ; 
Di ai a phawb o’r diwedd ; 

Ti ai a’r byd tua’r bedd; 

Ti ai ar fyrr a’r tad a’r fam, 
Sy’n wylo ’nol Sion William. 
T’w fedd fe a’r crefyddol, 

A’r di grefydd, di ffydd, ffol ; 
A’r call, er eu deall da ; 

TY hir gartref plant Efa. 

Tra fo byw, nid yw y dyn, 
Diau ond fel blodeuyn ; 

Un wedd, a diflannu wna, 

Fel Cicaion hen Jona. 

Angau frenin gerwin gau 
Nodol y dychryniadau 

Yw y gwr sy’n agoryd, 

Drws y bedd i drasau byd. 








258 


Tn dwyn i lawr, dyna wael hynt, 
Oer naws, ac yn cau arnynt : 
Hwynt oll er maint ei allu, 

Ef ai cyll o’i dywyll du. 

Cyn bo hir can’ eu bywhau, 
Agorir ei holl gaerau. 

Er galar mawr ac wylo, 

Ac er cwynfan druan dro, 
Daeth ei ergyd embaid wr, 

Flin agwedd, i Flaenogwr ; 
Dyna oer gryd, dwyn o’r gwraidd, 
Wr ifangc, mwyn, arafaidd ; 

Ac er iddo gyrhaeddyd 

Y corph i’r bedd, frauwedd fryd, 
Mae cryf obaith Ilawn faith llon, 
I’r enaid hawddgar union, 
Fyned fry i dy ei Dad, 
Ysprydol nefol nofiad. 

Duw a’i galwodd, deg olwg, 

O’r anialwch, dristwch drwg, 

A gorthrymder blinder blaid ; 
Yno mae hedd i’r enaid. 

Er hyn, ei fwyn rieni 
Hiraethant, meddant i ni. 

Tyn iawn brawf, wylant yn brudd, 
Rhed y dw’r ’rhyd eu deurudd ; 
Nid yw les, nid nes i ni, 

Wylo y dw’r yn heli ; 

Gwir yw, fe drig ar ei ol, 
Hiraeth am fab synhwyrol ? 
Ufudd iawn, da ddawn, di ddig 
Ydoedd, a gostyngedig ; 

Bur wych brawf, rhoes barch a bri 
Dda rhinwedd i’w rieni ; 
Caruaidd, fwynaidd, di fai, 

Ei geraint oll a’i carai ; 

Heb ei garu ni bu’n bod, 

Gyda neb o’i gydnabod. 

Ei enw a fydd yn iawn faeth, 

A hwylus wych gynhaliaeth ; 





Dyma gysur di ommedd, 

Bob tro, os yw fo’n ei fedd, 

Ei enw o fraint a iawn fri, 

Eglur, syn perarogli. 

Rhyw bleser di drymder dro, 
Dinag fydd son am dano ; 

Un oedd yn ’mofyn addysg, 

A mwy o iawn ddawn neu ddysg, 
Heb rhoi bryd ar y byd bach, 
A’i olud, beth sydd waelach. 
Dilys fe gas o'i deulu, 

*Madawiad mwyn cariad cu ; 

Er wylo yno ennyd, 

Er ochneidio, cwyno cyd ; 

Wele ni ddaw Sion William 

*Nol fyth at ei anwyl fam, 

Nag at ei dad cariadol, 

Un wedd, ni’s dychwel yn ol ; 
Ond ar fyrr, daw rhyw fore, 
Hwynt hwy fyth ant atto fe. 

Ac yma ’nawr, ddwys fawr ddydd, 
Rwyf finnau’n rhoi i fynydd, 
Rhoed Duw gymmorth Ilawn borth li, 
Awr hynod, i’w rieni ; 

Rhoi groeso heb gwyno’n gaeth, 
Galonog i rhagluniaeth ; 
Hynodol waith, hyn ydyw 
Ewyllys daionus Duw ; 

A Duw’r hedd, hyd fedd a fo, 
Tw siriol iawn gysuro, 

Wych iawn rhad, gan sychu’n thwydd, 
Eu dagrau o'i garedigrwydd. 


359 





260 
CYWYDD DEUAIR HIRION 


Ar groes gynghanedd rywiog, iw chanu wyneb yngwrth- 
wyneb i’r parchedig Mr, Roger Lloyd [o Aberdar] 
yn neillduol. 


Gwr a urddwyd, gwir eurddawn, 
Gry sail yw Llwyd, grasol llawn ; 
Gweinidog doeth, geindeg dwr, 
Gradd ddwys goeth, gwar addysgwr ; 
Goleu ganwyll, glau gynydd, 
Gloyw a didwyll glod y dydd ; 
Goleu ganwyll, glau gynydd, 
Gloyw a didwyll glod y dydd; 
Goleu heulwen, glau helaeth, 
Gloyw yw dan nen, glod a wnaeth ; 
Un da llon, yn deall hedd, 

Ag ail Aaron eglurwedd. 

Mawl yw, er clod, milwr clau, 
Mynne orfod mewn arfau ; 

Y goleuni a glanwaith, 

A’u dewr wyti iawnder taith, 

Diau fe wisg, difai wedd, 

Dra burwisg draw heb oeredd ; 
Gwregys hwyl goreugais hedd, 
Gwar anwyl y gwirionedd, 

Dewr ddifreg, diwair dda fryd, 
Dwyfroneg difraw ennyd ; 
Cyfiawnder cof, wiw undod, 

Cariad Nér, cywir dy nod; 
Esgidiau sad, esgud sel 

Paratoad pur tawel ; 

Tarian y ffydd, trin hoff waith ; 
Trwy gynnydd tra gu iawnwaith ; 
A helm wedd, o hoywlym waith, 
Wych dewredd iechydwriaeth ; 
Glew dda braff, gwiw lwydd o bryd, 
Gloywedd ddwys braff, gledd ysbryd. 
Duw wnelo, da iawn olwg, 


Diddan tro, dyddiau nid drwg 





261 


T’r gwr addas, o’r un gwreiddyn, 
Euraidd ei flas, awr ddiflin ; 

Wedd bur hynt, wiw dda barhau, 
Ar helynt wir rheolau ; 

Hir einioes, gwledd herw naws glau, 
Hoyw di ingwedd hyd angau; 

A nef ’nol uniawnaf naid, 

Wedd unol idd’ ei enaid. 


I IonWERTH ap EVAN, ¥N NEILLDUOL. 


Da Iorwerth glau, dewr yw’th glod, 
Dewis eiriau di sorod ; 

Noddwr cerdd, newyddwr can, 
Neu loyw eurgerdd ’n ail organ; 
Nawdd ddisen, newydd dda said, 
Nod iawn awen, nid niwaid, 
Eithr esgyd athraw ysgawl, 

Er da fyd, wr diau fawl: 

Athraw yn awr wythran iaith, 
Uchelfawr yw, a choelfaith ; 
Athraw cu o weithiwr call, 

Wyr dysgu eiriau dwysgall; 
Athraw’r gerdd, eitha aur gamp, 
Ei glauar gerdd, eglur gamp ; 
Dysgu deunydd, dasg doniol. 
Doeth dy ffydd, da waith di ffol, 
I ddarllen wedd ddioerllyd. 

Taith iawn ben weithan i’n byd ; 
Maen yw lorwerth, mwyn wrol, 
Mal aur werth, mawl ar ei ol. 


I James Joun. 


Gweddus yw gwiw ddewis iaith, 
Glywed ydyw glod odiaith, 
Gofio yn ol gyfiawn nerth, 
Gywir wrol gar Iorwerth. 

Tago eiliwr i’w calyn, 

A glew wyt wr i glo tyn; 








Can a wnai, cain awen nod, 

Cu, hardd, difai, cerdd dafod; 

Arfer o hyd wir fawrhau, 

A da ennyd y doniau. 

Cain yw dan nen, cnwd iawn ol, 

Cwyredd awen, cerdd dduwiol. 

Dy awenydd da uniawn, 

Deued i ddydd diwyd ddawn; 

Deued rhad diwyd wir hedd, 

Doeth gariad Duw 7’th gyrredd. 
L.H. 





ENGLYNION 


Yn dangos na ddylem dristhau ar ol ein cyfeillion a 


y 


ymadawsant a’r bywyd hwn, am nad yw yr byd 
hwn ond poen a gwagedd darfodedig. 


Nid yw’r byd ennyd unwaith—da ymsawdd, 
Ond amser ein hymdaith, 

Gosodiad profiad, prifwaith ; 

A’r bedd yw diwedd y daith. 


O’r ddaear oerwar, myfyriwn—i’r daith, 
Y daethom, ni welwn ; 

Iddi eilwaith siwrfaith swn, 

Och alar, y dychwelwn. 


At Dduw’r hedd, fwynaidd iawn foes—ar amnaid, 
A’r enaid er einioes, 

Yr hwn yw gyntaf a’i rhoes, 

O’i dda naws i ddyn eisioes. 


Rhai sy’n byw heddyw yn hir—rhyw nifer, 
Khai’n ifainge a dorrir ; 

Rhai bob munud a fudir 

O'i trigfan weithan yn wir. 











Io 


Ir 


12 


263 


Ceisiwn, ymroddwn yn rhwydd—oreu fodd, 
Er a fyddo’n digwydd, 

Foddlondeb cysondeb swydd, 

Lwyr eurglod i law’r Arglwydd. 


Dafydd dda burffydd broffwyd—am ei fab, 
O’i febyd pan ddygpwyd, 

Gwiw siriol a gysurwyd, 

Efe a gymmerodd fwyd, 


Dywedodd iawn fodd, Myfi—af atto, 
Frau atteb, ond gwedi, 

Efe ni’s dychwel, gweli, 

Etto fyth mwy attaf fi. 


Y bedd yw’r annedd, oer ennyd—a gawn, 
O ganol ein hawddfyd ; 

Gorwedd sy rhaid mewn gweryd, 

I beth y carwn y byd. 


Byd gwarthus, wallus dywyllwch—boendod, 
Heb ynddo lonyddwch, 

Cysur, nerth, na phrydferthwch 

Ond gorthrymder drawsder drwch. 


Gorwagedd, gauwedd ag ewyn—neu niwl, 
Wan olwg, ar derfyn, 

Is awyr fel llysieuyn, 

O naws dwl, yw einioes dyn, 


Ar ol yn wrol iawn oriau—i ddyn 
Feddianu gwych raddau, 

Dig yw’r ing, dug yr angau, 

Oi degwch hyfrydwceh frau. 


Esamplau golau ni gwelwn—dan wybr, 
Adnabod ni allwn, 

Ar ba funud y mudwn 

Tr bywyd hir o’r byd hwn, 





264 


CAN MARWNAD I THOMAS HOPKIN, 


Mab Lewis Hopkin, a fu farw yn ddisymmwyth, yn 
saith mlwydd oed. Ar ddull o ymddiddan rhwng 
y Tad a’r Plentyn. 


O clyw fy mab bychan, gadewaist di’th drigfan, 
A myned mor sydan a buan i’r bedd. 

A gado’n helbulus dy dad oedd gariadus, 

A’th fam yn alarus o lwyrwedd. 


2 Mi’th hoffais di’n wastad, nid byrr oedd fy’m 
bwriad 
T’'th feithrin ar dyfiad, mewn cariad mwyn cu. 
Heb feddwl amgenach na chawn dy gyfeillach : 
Mae nghalon i bellach ar ballu. 


Mas, 
3 O clyw fy nhad tirion, na fydd mor hiraethlon, 
Cysura’th gyfeillion a dynion dy dy ; 
Duw, Tad y ffyddloniaid, o fysg pechaduriaid 
A dynnodd fy enaid i fynu. 


TaD. 


4 Difflanaist fel cysgod, ti aethost i’r beddrod, 
Heb rhybydd o’r dyrnod i’w nabod gan neb ; 
Mae’th anwyl fam beunydd, 4’r dw’r ar ei deurudd ; 
Hi gollodd lawenydd ei hwyneb. 





Maz, 


5 O byddwch gysurus, ond oeddwn i’n happus, 
Cael mynd trwy fyd gwarthus mor hwylus a hyn? 
Cyn drygfyd i’m blino, cyn pechod i’m ’nyrddo, 
Cyn gwrando neu goelio un gelyn. 


Tap. 


6 Rwi’n ffaelu ymgysuro, o waith iti ngado, 
Lle’r oeddem heb flino, ’n cydrhodio mor rhwydd; 











10 


Ir 


12 


265 
Ond oedd pawb o’th ddeutu, Duw gwyr, yn dy 


garu: 
A’th drigfan mewn teulu nid dilwydd. 


Mas. 


Mae nhrifan i’r awron uwchlaw daearolion, 

Mae yma gyfeillion nefolion i fi ; 

Nid oes mewn byd isod gan neb siwd breswylfod ; 
Dawn Duw mewn dull hynod i’m Ilonni. 


Tab. 


Fy mhlentyn bach dedwydd, oes dim posibilrwydd 
It’ gael gan dy Argiwydd, er mawrlwydd i mi, 
Ddod mwy i’th hen breswyl, er im dy hir ddisgwyl, 
Fel cynt at dy anwyl rieni. 


Mas. 


O peidiwch a’ch hiraeth, mi ddes trwy farwolaeth, 
I gael etifeddiaeth mwy helaeth o hyd, 

Wi mewn gwledd dragwyddol, wi’n canu can nefol, 
Wi'n yfed dw’r bywiol y bywyd. 


Tap. 


Dy gorph yn dra iachus, a’th wyneb bach serchus, 
Oedd gynt mor gariadus a dawnus bob dydd, 
Sy’n awr wedi osod i lygru’n y beddrod ; 

Mae hyn i mi’n bennod oer beunydd. 


Mas. 


Daw dydd mewn gorfoledd, i godi’r corph gwaeledd 
Sy’r awron yn gorwedd yn llesgedd mewn llwch, 

I gael mewn modd gwiwlan fyn’d i’r nefol Ganan ; 
Caiff yno bob diddan ddedwyddwch. 


Tap. 


Ar ol i’r corph lygru, a’r pryfed ei ysu, 
A chael ei wasgaru, a’i dannu ’mhob dull, 











266 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


Wi'n gweled yn rhyfedd, i hwn gael yn unwedd, 
O’i waeledd yn geinwedd ei gynnull. 


Mas. 


Y corff gaiff ei gasglu gan Dduw o’i fawr allu, 
Er iddo hir gysgu a llechu’n y Ilwch, 

A’i ffurfio’n anfarwol d¥ prydferth ysprydol, 
Tr enaid, trwy frawdol hyfrydwch. 


Tap. 


Os wyt wedi dyfod tu hwnt i bob trallod, 

Tr sanctaidd breswylfod, mewn hynod iawn hedd, 
O’r byd a’i ofidiau, er ing ac er angau, 

Pa fodd y dawn ninnau i’r un annedd ? 


Mas. 


Ymrhowch yn ddiwallus i fyw’n wiliadwrus, 

Na fyddwch esgeulus, anhwylus yn hyn ; 
Casewch bob rhyw bechod, a byddwch yn barod, 
Mae’ch einioes yn darfod ar derfyn. 


Cymmerwch bob munud air Duw yn gyfrwyddyd, 
Na fyddwch mor gysglyd anhyfryd yn hwy ; 
Cewch Grist yn ffordd fywiol a gras Duw’n ddigonol 
A’i Yspryd yn nerthol gynorthwy. 


Na fwriwch yn ormod eich serch ar fyd isod, 
Nid yw ond diffrwythdod i’w drafod rhyw dro, 
A rhodiwch yn ffyddlon ar hyd y ffordd union, 
Chwi ddewch i’r nef dirion i dario. 


Tap. 


Ti aethost o Gosen ar fyrr trwy’r Iorddonen, 
A minnau’n anghymmen tan niwlen yn ol ; 
Fy llygaid ni’th welant, fi aethum tan fethiant, 
Mewn byd o bob soriant amserol. 


Er hyn mae fy ngobaith dy weled di eilwaith, 
Mewn cyflwr mwy perffaith, anwylfaith i ni, 











267 


Yn yr adgyfodiad, ac it’ mewn gwen wisgiad, 
Bydd angel Duw’n gennad yn gweini. 


20 Yn iach fy mab bychan, gobeithio rwi weithian, 
Fod genniti drigfan mewn diddan le da ; 
Rwi’n erfyn cael dyfod i’r un rhyw breswylfod, 
*Nol darfod yr ammod byrr ymma. 
jo a 


CAN AR DDULL MARWOLAETH. 


Fy enaid rhaid rhoi ’ fynu, a myned ar dy daith, 

I grwydro lle nas gwyddost, i’r tragwyddoldeb maith; 

Cei wel’d mewn byd cuddiedig, rhyw beth nas gWyr 
y byw, 

Ofnadwy gyfnewidiad ! tro tywyll erchyll yw. 


2 Ond pan gorfyddo arnat ymado a’r t? o glai, 
T’r rhyfedd ddieithr rhywfan, yn noeth ehedeg wnai; 
Bydd amser erbyn hynny, yn dragwyddoldeb gre, 
A thithau’n beth na’s gwyddost, pa lun nac ymha le — 


3 Mewn gwaeledd erbyn hynny, dychrynu fyddi’n fawr, 
Ni wyddost beth a weli, na pheth a wnai di’n awr ; 
Mewn cyflwr synn brawychus, a’r byd o’th ol yn lan, 
amhosibl fydd dychwelyd, arswydus myn’d ymlaen. 


4 Nid rhyfedd yw gan hynny, bod dyn yn brudd 
mewn braw, 
Wrth wel’d wynebau’r meirwon, neu angau’n dod 
gerllaw, 
Ei weinidogion duon, a glwyfa’r meddwl glew ; 
O7i flaen ’r a poen a chlefyd, o’i ol tywyllwch tew. 


5 Rhyw ysbryd caredigol, dadguddia rhin i ni, 
Pa beth sydd rhaid i’n deimlo, beth a deimlasoch 
chwi ; 
Rhybyddio’r y’ch bod angau yn agoshau yn synn, 
Paham na ddysgwch hefyd, beth yw marwolaeth in’. 








268 


6 Ar oli chwi ymollwng, a saethu’r cyfwng cau, 
Golygu’r ydych eraill i’r siwrnai fo’n nesau; 
Hoff gennych weld y trallod, awr hynod sydd i’w 
rhan, 
Heb estyn llaw garedig i’w cynnorthwyo i’r lan. 


7 Pan dorrer cwlwm bywyd, gan giefyd, aethlyd yw, 
Neu ddattod hwn gan oedran, yn hwy ni ellir byw; 
*Nol gronyn bach 0 oediad, ac ymrysoniad synn, 
Yr enaid fydd yn crynu ar eitha’r bywyd hyn. 


8 Rhwng ofni a gobeithio, mae’n rhaid anturio’n awr, 
A’r enaid tan ddychlamu tros y cyffiniau mawr. 
I rhyfedd fanwl brofi, mewn byd tu draw i’r bedd 
Rhyw eilwaith fod sy’n dyfod, a’r wawr ddieithrol 
wedd. 
L. H. 


ENGLYNION. 


Yn dangos fod tymhorau’r flwyddyn yn rhybuddio 
dynion mor ansefydlog yw y bywyd hwn. 


1 Mae’r flwyddyn i ddyn o ddoniau—dwysgall, 
Yn dysgu pur wersau, 
I weled mewn iawn olau, 
O hyd, ei oes yn byrhau. 


2 Yn fachgen Ilawen lliwus—dydd arall, 
Doedd herwr mor ffrostus, 
Heddyw’n hen, wedd anhoenus 
Ei floedd ddiflanodd fel us. E.E. 


3 Rhybyddion purion heb ball—a roddwyd, 
Er addysg i’r dwysgall, 
O law Duw, ond ni wel dall, 
Rhag yr ing na’r gwr angall. 











269 


4 Holl droion gwiwlon rhagluniaeth—yn rhwydd. 
Sy’n rhoddi dysgeidiaeth, 
A rhybuddion mwynion maeth, 
I wilio hyd farwolaeth. 


5 Amser dyn ofer dan nefoedd—nid yw 
Ond ewyn ar ddyfroedd ; 
Mae’r hwn ddoe neu echdoe oedd, 
Eisioes gyda’r hen oesoedd. 


6 Amser o ddwysder wedd ystig—diwyd 
Y daw bob ychydig ; 
Ni thro yn ol, ac ni thrig, 
Ni erys ef un orig. 


7 Ac oes ar ol oes arloesir—ninnau 
’Mhen ennyd ni’n gwelir ; 
le’r byd ni arbedir, 
Heibio a hwn cyn bo hir. 


8 Mae’r byd hwn coeliwn yn cilio—a’i ddull 
Sydd oll yn myn’d heibio ; 
Byrr oes, a dyn yn brysio 
T’r byd dirfawr dramawr dro. 


9 Dyw’r byd hwn, gwelwn, ond gwaeledd—diffrwyth 
A dyffryn gorwagedd, 
Byd sal; ond byd o sylwedd 
Yw’r byd y tu draw i’r bedd. 
Lit. 


ENGLYNION. 


A anfonwyd gan y bardd at Rhys Evan o Aberdar, 
gyda benthyg Llyfr Physygwriaeth, yr hwn a 
alwyd Gardd Iechyd, neu yn Saesoneg, Garden of 
Health. 


1 Gardd Iechyd, hyfryd yw hon—a llesol, 
Lle mae llysiau ddigon, 











270 


Yn lawn rhinwedd Ilwyswedd Ilon, 
Peraidd aroglau purion. 


Mae’r garddwr, awdwr odiaeth—was mwynedd, 
Os mynni ddysgeidiaeth, 

Yn roesawus foethus faeth, 

I garwr physygwriaeth. 


Tro yma wr da er dysg—gwiw foddion, 
Ti gai fudd ac addysg, 

Rhad a mawl o rhodio mysg, 
Rhoddion hen awdwyr hyddysg. 


I natturiaeth daeth yn adwythig—llid, 
Holl hadau gwenwynig ; 

Doluriau du wael orig, 

Gan bechod a’i ddyrnod ddig. 


Y Creawdwr siwr er cysuron—nawdd, 
Rhoes rhinweddau mawrion, 

Mewn prenniau a llysiau llon, 
Rhyfeddol fuddiol foddion. 


Dyma’n faith dy waith di weithan—o’m modd, 
Y meddyg serchoglan, 

Da iawn oll yw dwyn allan, 

Y¥ Iles mawr o’r llysiau man. 


Ond gwilia yna ennyd—rhwyg surnaws, 
Rhag sarnu Gardd Iechyd ; 
Bydd ofalus freintus fryd, 
Tw chwilio a’i dychwelyd. 
LH. 








271 


TRIBANAU A WNAETH Y BARDD WEDI 
CWNNU O GLEFYD. 


[Printed from the poet’s autograph. See page 132, 
and plate facing p. 272]. 


I Fugail mawr y Defaid 
Iachawdwr Corph ac Enaid 

Mi Rhoddaf am gael byw a béd 
Dda obaith gléd yn ddibaid 


Mi fum bron mynd yn ddiau 
Wan Wr mewn byrion oriau 

I’m Bedd tylawd o'm bywyd tlws 
Oer Ing ar ddrws yr angau 


Pan oedd yr Angau’n ceisio 
Awr athrist arnaf ruthro 
Estynnwyd llaw o’r Néf yn Ilynn 
T’w attal ronyn etto 


Bum fyw fel Pren bron gwywo 
Mewn Dél o braidd yn deilio 

Nad yw yn dwyn fawr iawn un Dydd 
O irnaws ffrwythydd arno 


Pan ydwyf fel fy Nhadau 

Yn dod dan bob gwendidau 

Rhoes Duw Chwanegiad' profiad prif 
O'i Nawdd at Rhif fy Nyddiau 


Rhoi lle i Bechod difraint 

Fai hynod yn fy henaint 

Na fydded immi mewn un wedd 
Chwanegu Camwedd cymmaint 


Ond boed imi chwanegu 
Rhyw ras at ras trwy Iesu 


*« Estyniad” in Y Fe] Gajod. 


272 





Parhaed fy Noniau tros Brydnawn 
I addas iawn gynnyddu 


T’n dal y nés pan delo* 

Awr gaeth ni ellir gweithio 
Mae’r siwrnai wedi myn’d i ben 
Fe drig y Pren lle syrthio 


Mae Dyn mor wael yn ffaelu 
Fel Corsen grin fo’n crynu 
Waith hyn na oeded neb o’r BYd 
Difeirwch hfd y foru. 
Lewis Hopkin. 


CYWYDD MARWNAD SIAN DAFYDD. 


Merch Dafydd Tomas, o Gaer Cyrlas, plwyf Llantri- 


sant, swydd Forganwg ; 14 oed. 


Clywch gwyn ac achwyn i gyd, 
Ag wylofain gwael hefyd ; 
Tristwch heb gel a welir, 

Briw anhwyl a bery’n hir. 
Cwyn dagrau, diau bob dydd, 
Dyfal sy’ am Sian Dafydd. 
Angau a ddaeth heb yngan, 
O%i bywyd i symmud Sian, 

T’r beddrod, diwrnod du, 

Och ! luddad wel’d ei chladdu : 
Hon a fwriwyd yn forau 

I’r beddrod oer, gysgod gau ; 
Cyn teimlo yno ennyd, 

O boen a thrafferth y byd, 

Yn frau iawn, yn foreu aeth 

I wely ei marwolaeth ; 

Torri einioes trwy waneg, 

T’r ddawn yn bedair ar ddeg. 


* ¥ Fel Gafod has “ Ay ol i’r haul fachludo.” 











To face page 272. 

































































Photo. by Mr. J. Hopkins Thomas, 
LEWIS HOPKIN’S AUTOGRAPH. 











273 


Y ewir goraf, sicraf son, 

Er doniau, yr 4 dynion, 

Er da dibrin, er doethineb, 

Er nawdd, ag er cyngor neb 

Er hedeg mewn anrhydedd, 

Orr byd ar fyrder i’r bedd. 

Yr oedd Sian, arwydd synwyr, 
Bur ei hynt boreu a hwyr, 

Yn ufudd frau, awydd fri, 

Wir hynod i’w rhieni ; 

Bob amser mewn hoywder hedd, 
Ni fynnai yn anfwynedd, 

I ddim fod, nod ffynnadwy, 
Hynt hardd, ond a fynnent hwy. 
Yn ddiddannod i dlodion, 
Rhwydd a hael y rhoddai hon 
Elusen lle bae lesol; 

Mae alaeth hiraeth o’i hol: 

Pur ei deall, ddiwall ddawn, 
Hoff haeddol, a thra ffyddlawn; 
Cariadus, cywir ydoedd, 

T’w chym’dogion union oedd. 

Ei rhieni, awr hynod, 

Mewn methiant byddant yn bod, 
Waith colli eu bri a’i braint, 
Unig blentyn ei henaint ; 

Colli merch oedd mor serchol, 
Briw o hyd byw ar ei hol; 
Anwyl oedd hon bob ennyd, 
Arwydd brau lle’r oedd eu bryd ; 
Da fawredd a’i difyrrwch, 
Diflannodd, llithrodd i’r llwch. 
Ei thad tirion, moddion maith 
A gwynaf yma ganwaith ; 

Ei mam sydd mewn cystudd caeth, 
O herwydd ei mawr hiraeth 

Am ferch war yn galaru, 

Sy’n gorwedd mewn dyfn fedd du ; 
Yn y llann ewyn yn llenwi, 
Prydda taith lle pryddwyd hi, 


274 


Gwelwn yn awr, mai gwaeledd 
Yw dyn, fel gwyfyn mewn gwedd. 
Diwres i ddyn hyderu, 

Bywyd sl ar y byd su; 

Pawb eraill, pob cyfaill cu, 

Da hoff lun, rhaid diflanu ; 

Er muriau o rym mawredd, 

Llu’r byd, ni awn oll i’r bedd. 
Meddyliwn y modd eilwaith, 
Rhaid yw cyfrif difrif daith, 

Am yr amser, hoywder hyd, 

Y buom yn ein bywyd, 

Yn hir yn caffel mwynhau 
Rhoddion a thrugareddau, 

Gan yr Arglwydd, rhwydd rhoddiad 
Ein lles yw ’mofyn gwellhad, 
Rhag i’n fod, néd niweidiol, 

Er ing yn aros ar ol. 

Pan fo’r duwiol, haeddol hedd. 
Lle nid oes unrhyw loeson, 
‘Trwy guro’n cael trugaredd, 
Wrth fyn’d o’r byd breglyd brau, 
Ddyrus ing, drwy ddrws angau, 

I wlad drag’wyddol, i wledd, 
Daioni Duw a’i annedd; 

Ond beunydd llawenydd llon, 
Nag un dolur gwyn dilyth, 

Ond gwir iechyd, bywyd byth; 
Lle mae’r Oen diboen beunydd, 
A’i saint a’i angylion sydd 

Yn canu mawl dwyfawl da, 

Hwy a seiniant Hosanna. 

Oni byddwn bawb addas, 

Yn gry wedi derbyn gras, 

A byw’n gymmwys llawn bwys llon, 
Da beunydd i’n dibenion ; 

Pan fo’r Angau brau, oer bryd, 
Yn ein gyrru i’n gweryd ; 
Meddaf, oni buom addas, 

Mewn grym duwioldeb, mewn gras; 











| 


275 


Gwarth o bob parth i’n porthi, 
Fydd yn gylch o’n hamgylch ni 
Ni bydd dim cysur yn bod, 
Na da obaith cydwybod, 

Ond trallod, nychdod i ni, 

Oer hanes, a thrueni: 

Bwriwn a byddwn barod; 

Yn fyrr rhaid i ninnau fod 
Mewn oer fedd yn anneddu, 
Bob pen dan y ddaearen ddu ; 
Gwelwn o’n blaen, iawn goelio, 
Aeth Sian i’r graian a’r gro; 
Ac er i angau, gan gur, 

Poen etto, gwympo nattur, 

A rhoddi chorph i orphwys, 
T’w bedd dros ennyd, a’i bwys, 
Wi ’n obeithiol nefol naid, 

Da hanes, bod ei henaid, 

Dég ammod wedi gymmell, 

O fyd gwaeth i fywyd gwell. L.H. 


Mil, seithgant, warant wiwrwydd—dda edrych 

Oedd oedran yr Arglwydd, = 
A deugain ond un, digwydd, 

Aeth i’w beddrod, syndod swydd. 


EI BEDD-ARGRAPH. 


Byrr mewn byd fu hyd fy haf—gwael ammod, 
Gwel, yma gorweddaf, 

Hyd Farn mewn Ilwch cofiwch caf, 

Ac wedi’n adgyfodaf. LH, 


ENGLYNION 


O achwyniad o herwydd trafferthion, gofidiau, a 
gofalon bydol. 


1 Trafferthion blinion heb lonydd—meddaf, 
Sy’n maeddu f’ awenydd; 


oT 





276 


Trallodion, geirwon gerydd, 
Gofalon dyfnion bob dydd. 


2 Does pen na diben da obaith—i’w gael, 
Ond golwg anhywaith, 
Yn y byd, gofid yw’r gwaith, 
A’i orphen yn amherffaith. 


3 Rhyw boen, tra dihoen di-hedd—anwadal, 
Ddiflanedig wagedd 
Yw trafod byd, ond rhyfedd, 
Difudd bleser gwaelder gwedd. 


4 ’Nol darfod cafod, rwyi’n cofio—cymmaint 
Cyfyd cwmmwl etto ; 
Nid Paradwys gorphwyso 
Ydyw’r byd, ond tristyd tro. 


5 Eisie hyn yn dynn, ac ymndynnu—'rwyf 
Mawr ofid o’m deutu, 
Ac eisie’r llall heb ballu, 
Y sydd, y fydd, ag a fu. 


6 Os bydd Crist ddi drist dda dro—ar fy rhan 
Fawr rhinwedd i’m llwyddo, 
O brysur ni chaf brisio, 
Boed o hyd y byd lle bo. 
LH. 


ENGLYNION 


O glod i’r digyffelyb adeilad, ac i’r awdwr o honi, sef 
Pont y T# Pridd, ar afon Taf, yn swydd Forganwg. 


1 Gosodwyd, tynnwyd uwch tonnau—Taf fawr, 
Tew fwriad meddyliau ; 
Arch fawrgylch hirgylch argau, 
Waith dych’myg fawr, clodfawr clau. 


2 Pont hynod, barod i beri—gorchest 
Pont i gyrchu atti ; 














10 


277 


Pont y Ty Pridd, clod iddi, 
Ar bynt Europ, top wyti. 


Pont harddwaith, fawrdaith fordwy—uchel gamp, 
Uwch weilgi ofnadwy ; 

Bwa maen, na bu ei mwy, 

Lled rymmus oll i dramwy. 


Ail enfys ddilys a ddaw’n y cwmmwI, 
Cu ammod rhag trymlaw, 

A’i droed ar y bryniau draw, 

Dull hynod wedi Iluniaw. 


Drych i fil, cynnil amcanion—a gwir 
Rhagoriaeth gwaith dynion ; 

Y seiri meini mwynion, 

Dewch, gwelwch a chwiliwch hon. 


Y cywrain, da sain, mewn dwys hedd—gyrchant, 
Lle mae’r gorchwyl rhyfedd, 

Hoffant pan gwelant ei gwedd, 

Hir ddisgwyl ei hardd osgedd. 


Uchel fur antur i edrych—wybren 
Ac obry’n gadarnwych ; 

Go aruthrol yw’r gwrthddrych, 

A gwell na’r Colossus gwych. 


Rhyfedd beth difeth, fawr dyfiant—orsedd, 
Arswyd rhai a’i gwelant ; 

Lle i fér a llifeiriant. 

Trwy chwmman mewn pylifan pant. 


Rhyw adsain go fain i fynydd—a glywch, 
O glochaidd leferydd, 

Gan furiau, cyrrau’r caerydd, 

Yn rhabwn y swn y sydd. 


William, wr dinam, er daioni—gwlad, 
Cai fawr glod am deni ; 

Da gan fil dy ganfoli, 

A disgwyl ar d’ orchwyl di. 








278 


HIR A THODDAID. 


Gwelwn hoff rhodfa, gwiwlan a phrydferth, 
Gan arch llun enfys, goruwch llyn anferth ; 
Gofid i’th orphen gafwyd a thrafferth ; 
Gwawl lefn a chilgryf, golofn uchelgerth ; 
Ganllawiau, muriau mawrwerth, sy drosodd, 
Gwlwm a barodd Gwilim ap Iorwerth. 

L. H. 


ENGLYNION AR DDYDD NADOLIG CRIST. 


Tt 


Ond dynna forau bu Fari—-rasol, 
Ar Tesu’n esgori, 

Yno’n ddyn newydd eni ; 

A hwn oedd yn Dduw i ni. 


Ond newydd dedwydd a da—i ddynion 
Oedd eni Messia ; 

Lliaws nef a’i llais wna, 

Ei mawl oedd am ail Adda. 


E gymmerth ein gwarth ar goedd—oen gwirion, 
Yn gwared cenhedloedd ; 

Byth Iesu, gobaith oesoedd, 

Duw o nef a dyn oedd, 


Addolwn, molwn mewn melus—eiriau, 
Gan siarad o barchus, 
Galon gyfion a gwefus, 
Araith o wedd aur a thus. 
L. H. 


ENGLYNION ADDYSGIADOL. 


Wrth ymdaith araith wrol—gwel ini, 
Mae gelynion cnawdol ; 

Os bradwyr ag ysbrydol, 

Garw eu nerth i’n gyru’n ol. 








279 


2 Holl amcan Sattan sy etto—gwelwn, 
Yn gwilied i’n hudo, 
Fel llew rhuadwy’n rhodio, 
Gair a ffydd y gyrr ar ffo. 


3 Ceisiwn gymmorth borth ac aberthwn—foliant, 
Yn felus gweddiwn, 
Yn gu esgyd a gwisgwn, 
Arfau’r Tad i orfod hwn. 


4 Parotoi i droi’n ddi drwch—at Iesu, 
Tywysog diddanwch, 
Ddylem heddyw am heddwch, 
Cyn ein lladd a’n cau’n y Ilwch. 


5 Och! am rhad Duw Tad iti—a minai, 
Sy’n myned trwy ddrysni, 
Dyna gawn i’n digoni, 
Orau nerth i’n arwain ni. 


6 Dyna rhodd o’i fodd ni fyn—ef etto, 
Ei hattal rhag undyn, 
Nid da arbed ond derbyn, 
Eli hael o’r olew hyn. 


7 Ymbleidio gwfro wrth gau—gochelwn, 
Ond chwilio sgrythyrau, 
Cyd drwsiwn cyn cau drysau, 
Gael dwyn yn iawn dan y iau. 


8 Codwn, derbyniwn ni beunydd—y groes, 
A greso i bob cystydd ; 
Amcanwn oll mewn cynnydd, 
Gwmpassu’r daith cyn passo’r dydd. 
L. H. 


DIOLCHIAD AC ANNERCH I RHYS MORGAN 
O BEN CRAIG NEDD. 


1 I ti Rys, ar frys o’r fron—yn dawel, 
Wi’n diolch o’m calon, 








280 


Ail lleisiau tannau tynnior, 
Yw geiriau Ilwys y gwr llon. 


2 A’th felus hwylus helaeth—ymadrodd, 
Yn medru gwybodaeth ; 
Dywedaf mai da odiaeth, 
Yw d’ eiriau ffrwd da wr ffraeth. 


3 Gyrraist anfonaist yn fwynaidd—lawer 
I Lewis o’th weddaidd 
Englynion, purion peraidd, 
Cadwynog, gwresog o’r gwraidd. 


4 Awenydd gynnydd, ag anian—prydydd, 
Parodol ymddiddan ; 
Diwyd rhwydd, da yw dy rhan, 
Rheswm aurgall Rhys Morgan. 


5 Derbyniaist, cefaist, cofia—wr enwog, 
Yr anwyl ddawn yma ; 
Arfer tra f’o dy yrfa, 
Shwd gelfydd mewn deunydd da. 


6 Wyt yn hardd iawn fardd, meddaf i—da rhwydd, 
Duw rhoddes dawn itti ; 
Gwna mor dég, nid yw wegi, 
Tal rhent am dy dalent di. 


7 Marchnatta, cura er cariad—Iesu, 
Dewisol yw’r galwad; 
Y dalent er adeilad, 
Rhys i tia rhoes y Tad. 


8 Mewn hyfryd ien’tyd dda antur—cyfiawn, 
Yw cofio’n Creawdur, 
Cyn delw acew’n dolur, 
Hen oedran, er cwynfan cur. 


g Tra fo’r dydd pur yn rhydd yn parhau—gweithiwn 
Er gwaetha pob rhwystrau, 
Mewn naws ing, mae nos angau, 
I ni sydd yma’n nesau. 





281 


ro Dwl bleserau brau rhy brid—o carwn, 
Daw cerydd di rhydd-did ; 
Du oergur ydyw ergid, 
Dialau Oen Duw, a’i lid. 


11 Cym’rwn daith iawn waith i’w weithiawr—cu Naf, 
Cawn nefol wych dryssawr, 
Di derfyn, a da dirfawr, 
Mwynhau Duw bob munud awr. 


12 Cymer hyn, derbyn da eurbarch—genyf, 
O ganiad di ammarch ; 
Na ddigia, cofia’m cyfarch, 
Etto byth bydd itti barch. L.H. 


ENGLYNION 


A wnaeth Evan William, wedi iddo bwrcassu Is y Coed 
ymlhwyf Llansanwr, Swydd Forganwg. 


1 Arian mor rhwyddlan mi rhos—o’m gwalad 
Heb g’wilydd eu dangos, 
Am dyddyn nad oes diddos, 
Oni naed i orwedd y nos. 


2 Ces ddyfod trwy glod i glais—yr annedd, 
A’r unig a brynais ; 
Ag i g’wilydd pan gwelais, 
Heb glog, na phedog, na phais, 


3 Ond beunydd dyfrydd yn dod—i’m annedd, 
A minnau’n amharod; 
Nafu’r gwelydd a’r gwaelod, 
Eisia cawn ar Is y Coed. 


4 Petawn yn cael cawn i’r cwm—yspwylo, 
Na’r yspeilwr croenllwm, 
Bydd pob lledrad yn llawdrwm, 
Yn hir gan y lleidr llwm, 











282 


5 


ANNERCH I BRYDYDDION Y GORLLEWIN. 


I 


Cael moddion mwyn’on i’r man—a phyrsaid, 
A pharsel o arian, 
Yn hyd y rhain, fe naed rhan, 
O do’r gofyd yn gyfan. 
E. W. 


ATTEB PR ENGLYNION UCHOD. 


Tref tadaeth helaeth hynt—ar dir gwasdod, 
Fe gosdodd bum canpynt, 

Enwir a holir helynt, 

Is y Coed yr oesau gynt. 


Is y Coed sy i ddod rhyw ddydd—yn gadarn 
Fe godir i fynydd, 

Gwelir ef goed a gwelydd, 

Fel castell dan fantell fydd. 


Gwn nad o’s achos ichi—na reswn, 
Air eisioes ddifenwi, 

Wr manol, lle mae meini, 

Derw’n Ilawn a dw’r yn Ili’. 


Ac annedd dalwedd adeilad—gryno, 
Mi grana cair gwelad, 

T’m coel yno cy lanad 

Fan o le, ag fo’n y wlad. 


Perllannau, garddau, ag urddas—diroedd, 

Da arail o gwmpas ; 

Digwyddodd yn dég addas 

Eich rhandir mewn brodir bras. L.H. 


Brydyddion doethion, odiaethol—beraidd, 
Win barod i’ch canmol, 

Am fwriadu mor rheidiol, 

Les i’r iaith, sy laes ar ol. 








7 


283 


Ac os bydd y dydd yn dod—y leni, 
I lunio cyfarfod, 

O un bwriad yn barod, 

Genau clau i ganu clod. 


T’r Drindod rhown glod yn glau—cyn rhwydded, 
Sy’n rhoddi pob doniau, 

Mewn addas gynghaneddau, 

Di oferedd goegedd gau. 


Nid gwagedd maswedd mewn mesur—gwarthus, 
Ond gwrthod ffol nattur ; 

Dyfais goeglais go eglur, 

Deisu wi bawb, Duw sy bur. 


Arferwn ddawn lawn oleuni—beunydd, 
Bob un i glodfori 

Crist ar d6én, mewn daioni, 

Rho Duw nef dy rhad ini. 


Gwnawn odlau, geiriau ag araith—ddi drwst 
Heb drawsder na gweniaith, 

Duw i’n galwad, dwg eilwaith 

Fwy fwy o ddawn iawn a iaith. 


Appwyntiwyd, trefnwyd un tro—yn y pil, 
Hap eilwaith yw mudo ; 

Hir genyf win oer gwyno, 

Aeth y braint i eitha’n bro, 


Os dewch ynghyd glyd fel glain—dda achos, 
Fe ddichon ar ddamwain, 

Y daw eraill o’r Dwyrain, 

I gwrddyd rhyw bryd a rhain. L. H. 


ATTEB I LEWIS HOPKIN. 


Mor drefnus hwylus helaeth—danfonaist, 
Yn fwynaidd ddyn odiaeth ; 

Rhoddaf glod i’th wybodaeth, 

A’th dduwiol hoff reol ffraeth. 














284 


Am fwriad difrad dy fron—o Lewis 
Wyf lawen o’m calon, 

A’th awenydd ddoeth union, 
Gweithiwr llwys a’m gwnaeth yn llon. 


Rwi’n gallu credu mewn croywder—union, 
Mai anwyl yw’th dymer, 

Da ufudd a diofer, 

A’th fedrus rhodd barchus ber. 


Bydd ffyddlon ddyn llon Iluniedd—na oera, 
Ond aros hyd ddiwedd ; 

Fe ddaw rhad rhyw ddirfawr hedd, 

T'th enaid am waith iawnwedd. 


Dy fywyd hyfryd wr hy—sydd hoffaidd, 
A hyffordd ddwi’n credu ; 

Dewisiol was Duw Iesu, 

Pur yw’th anian hwylus hoywlan, 

A’th iawn amcan cyfan cu. 


Lewis, ddyn hwylus, lwys ddoniau hoywlon, 
Tawn wr hoffeiddlwys, un o’r rhai ffyddlon : 
Gu ystyr gwiwras i Grist a’i goron, 

Ef a ddeil enaid o feddwl union, 

Er lles mewn cynnes amcanion—yn gu, 
Peri in’ garu y pur Oen gwirion. 


Glan yw’r amcan cyfan call, 

Da fodd gwiw di fyddi gwell, 

O foli’r Duw byw’n ddiball. 

Gorchwyl pur ac eirchion pell ; 

Cyfarfod fo’n bod neu beidio—o’m bodd, 
Tra byddwyf yn rhodio, 

Maith gyfaill, mynna’th gofio, 

Diameu fyth er dim fo. 





285 


ENGLYNION 


Ar ddydd y cyfarfod a gynhaliwyd Y’mhencoed, 
ddydd Gwyl yr Eneidiau,—1733. 


1 Diddan digwynfan ganfod—da ddeunydd, 
Dydd i ni gyfarfod ; 
Gwedd gysson gwiw oedd gossod, 
Gwyl i’r byw, gwelir ei bod. 


2 Rhyw ddiben ddi sen, ddwys union—gynnydd, 
Sy gennych wyr doethion, 
Yrru addysg arwyddion, 
Enw i barhau i’n bro hon, 


3 Os canwn gwiriwn dég araith—gerddau, 
Ag urddas gynhilwaith, 
Nid arfer mewn nad oerfaith, 
Frattio’n awr y Fruttain iaith, 


4 Nid yw hardd i fardd fel oferddyn—gwn, 
I ganu gwag destyn ; 
Sain anglod sennu englyn, 
Anserchog halog yw hyn. 


5 Llawer gwir ddewis o'r ddau—llwgwradwydd, 
Llygredig rhigymau, 
Llyma’n hir wnaeth Ilwm wanhau, 
Llu’ cerddwyr oll a’r cyrddau. 


6 Os daw’r iaith eilwaith i olwg—digon 
A’i dwgyd i’r amlwg ; 
A doniau, nid geiriau gwg, 
Ar gynnydd trwy Forganwg. 


4 Gwellir hynt helynt haeledd—gwlad Forgan, 
Glyd fawrgall gyfanedd, 
Gwn, a mwynhau gawn mewn hedd, 
Gwar ganu fel gwyr Gwynedd. 


8 Dawn maith ffrwyth ganwaith ffraeth gynydd—delo 
Diliau o’r awenydd ; 
Dyged pob gramadegydd, 
D6n frawdgar difyrgar fydd. LH, 








286 
ENGLYNION 
A ganwyd i’r Angau yn Eisteddfod y Cymmer. 


1 Yr Angau a gau, er gwg,—ag achau, 
Wyr gwychion o’r golwg ; 
Oer dro dychrynllyd i’r drwg, 
A galar fydd ei gilwg. 
D. Nicoxas. 


2 Ni thyrr Angau brau mo’i bryd—i deithio, 
Er doethion iawn oglyd ; 
Cawn Iddew yn cyrhaeddyd 
Yr afiach mewn bach o’r byd. 
E. ap Iran. 


3 Yn afiach, yn iach, yr uchel—mi gwn, 
Y gweniaid a’r isel, 
O’i dasg wr nid os gwagel ; 
Tyrr o’r byd ni gyd heb gel. 
L. Hopkin. 


4 Cawr gerwin, Brenin y briwiau—erchyll, 
Cawr archoll yw’r angau ; 
Cawr gollwng i’r cyfwng cau, 
Cas geudod y cysgodau. 
D. Nico.as. 


ENGLYNION 
Yn cynnwys enwau’r Prydyddion a ddaethai i’r Cymer. 


1 Ned lan lais organ, Lewis ergyd—cerdd 
Dafydd gwrdd celfyddyd ; 
Dau William, foddol am fyd, 
Wers hyfol, a Rhys hefyd. 
R, Morean. 


2 Dau William ddinam dda anian—eiriau, 
A Torwerth ap Iefan ; 

















287 


Dai a Lewis gyfrwys gan ; 
A marwgall Rhys Ymhorgan, 
L. H. 


3 Chwech gwar, chwech cynnar, chwech cu—chwech 
maen cerdd, 
Chwech yn y cwrdd canu ; 
Chwech hygar yn Ilefaru ; 
Chwech car, un Ilafar yn Ilu. 


ENGLYNION I’R YSTEN, 
Ar ddiwedd ciniaw, am nad oedd dolen wrthi. 


t Mae ’sten heb ddolen i ddala—diod, 
A’i dewis yn ddifa, 
O cair y dyn y cwrw da, 
I’r cwppan guwch a'r coppa. 


L. H. 
2 Eglur rhyw fesur yfason—yn bwyllig, 
Gwnawn bellach gyfrifon ; 
Ni fyddwn oll yn feddwon, 
O ’stén bridd, os daw i’n bron. 
D.W. 


ENGLYN 


A ddanfonwyd at William Hopkin, am iddo ddanfon 
dau ynglyn serth attynt hwy. 


1 Pwy blethu, ganu cerdd, gau—wr dywed 
Mor dywyll dy leiniau, 
Fab Hopkin erwin eiriau, 
A di ddawn ydoedd dy ddau. 
D.N, 











288 


2 Mae cri, i’m tyb i, a barn—anarbed 
Yn erbyn pob tafarn ; 
Gyrr yn Ilwyr synwyr i’r sarn 
Gwario cod y gwr cadarn. 


3 Ni chair haidd o’r braidd yn brid—bai irad, 
Na bara i’r gwendid ; 
Gwnan, d’wedaf, gwn ond odid, 
Frig y gwellt yn frag i gid. 
L. H. 


CAN DDUWIOL O GYFADDEFIAD A 
DEISYFIAD. 


O Arglwydd Dduw, Creawdwr, Cynhaliwr, Barnwr byd, 
Clyw ruddfan dy greadur, sy’n gorwedd ar ei hyd, 

A derbyn Ior grasusaf, dy anheilyngaf was, 

Sy’n chwenych er ei lygredd, nesau bron gorsedd gras. 


Dy fraich a’th law alluog sy’n gwneuthur pethau mawr, 
Cyfodaist fi i fynydd, a theflaist fi i lawr ; 

Olwynion dy rhagluniaeth a droesant arnai’n chwyrn, 
At @’ allor dy y rhedaf, a chydiaf yn ei chyrn. 


Lle’r oeddwn tan drallodion, neu bwys gofalon byd, 
Daeth arnaf fi yr arddwyr, yn brysyr iawn eu bryd ; 
Arddasant ar fy ngefen, er gwneud fy ngwarth i’n fawr, 
Torasant gwysau hirion, drylliasant fi i’r llawr, 


Daliasant ar fy ngamrau, i wel’d oedd beiau’n bod ; 

Os llithro wnawn ychydig, annedwydd iawn yw'r nod ; 

Caed clywed plant y gelyn yn gweiddi oll ar goedd 

Fe syrthiodd hwn, fe syrthiodd, rhoent hwy fileinig 
floedd. 


Ces eiriau tra chaledion gan ddynion, beilchion byd : 
Cloddiasant imi bydew, cai’r rhain yn hwn rhyw bryd; 
Clyttiasant arnaf gelwydd, er gwradwydd aflwydd im’, 
¥ rhai y mae’u tafodau, yn lladd fel cleddyf llym. 








289 


Er hynny’n awr Philistia, na orfoledda di; 

Edrychaf tua’r mynyddoedd, lle mae fy nghymmorth i, 
Ni elli fy ngorchfygu, er gwaeled yw fy hynt, 

Ond byddi immi’n swmbw! i’m gyrru beth yn gynt. 


Amlygwyd imi’r awron, y fath elyniaeth flin, 

Sy gan elynion crefydd, tra anhawdd yw eu trin ; 
Ces brofi peth, er gofid o ddrygau hil y ddraig, 
Sy’n barod ar bob cyfle, i rwygo had y wraig. 


Yr Arglwydd a’i amrantau, sy’n profi dynol rhyw, 

Rhyfeddol pe canfyddid, yw doeth rhagluniaeth Duw; 

T’r rhai sy’n cywir rhodio, heb ffaelio mewn gwir ffydd, 

Pob croes a ddel i’w hymgais, ddaw’n fantais ag yn 
fudd. 


O Arglwydd, rho gynnorthwy i rodio’r ffordd heb wall, 
Yn union tua’r nefoedd, er holl bicellau’r fall ; 
Dal fi o’th ras i fynu, Ile mai fy nerth i’n wan, 
Yimhell i maes o’u cyrraedd, caf fyned yn y mann. 
L. 


ENGLYNION 
I’r Ffyrdd Drwg, cyn eu gwellhau, y’mhlwyf Llantrisant. 


1 Anglod tra hynod i’r Tran—bobl enwog, 
A blaenau Llantrisian, 
Gweled eu ffyrdd; peth gwiwlan 
A bair glod, yw llwybrau glan. 


2 Ffyrdd corsog, lleidiog, llwydion—hynt wallus 
Yn Ilawn tyllau dyfnion, 
Neu gerrig clogfain geirwon, 
A brwnt ymhob man o’u bron. 


3 Ffyrdd tywyll erchyll, arw orchest—byllog, 
Heb wella er cyn concwest ; 
Yno’r trafaeliwr onest, 
Drwg iawn ffaig, all drigo’n ffest, 














290 


4 Cloddiau yn Ilynnau Ilawnion—o bob parth, 
A’r perthi’n ddrain gwylltion, 
Drysi a choed yn drawsion, 
Di hwyl ac embaid yw hon, 


5 Gwyr doethion cryfion i’m cred—a diwyd, 
Pe deuant i’w cherdded ; 
Un bys i’r Capten Basset 
Wnai prif-ffordd iawn o lawn led. 


6 Doed ar dro o fro neu fryn—rhyw genau, 
Rhoed gwyn yn eu herbyn, 
Er dechreu taro dychryn. 
Ar y swyddog ddiog ddyn. 


7 Ni waeth o cai fraeth cyfreithiwr—o neb, 
Anniben ddrwg swyddwr ; 
Dyna gyflog diogwr, 
Tég yw, a haeddiant y gwr, 


8 Gwellhewch, a chwyrwch o’ch arian—wyr praff, 
Y prif-ffyrdd drwg weithan; 
Gwelwch, mae’n orchwyl gwiwlan, 
Er Illes wrth ymdaith ?’r lan. 


9 Diystyrwch trwch bob tro—o’r gyfraith, 
Yw gofrwnt ddibrisio ; 
Rheidiol tra galler rhodio, 
Yw’r gwaith hyn mewn bryn a bro. 
L. H. 


ANNERCH A CHYNGOR I EDWARD EVAN 


WRTH DDEWIS CYFEILLES BYWYD. 


1 Os bod yn briod ddyn brau—yw’th fwriad, 
A’th fawrion bleserau ; 
Da yw’th feddwl doeth foddau, 
Fwyn o glodd cais fenyw glau. 


2 Cais wreigen wreiddin wir addas—gu hoff, 
O gyffion gwych urddas, 








291 


Buredig trwy briodas, 
Lan o ryw, gyflawn o ras. 


Cais un fwyn addfwyn o gynheddfau—da 
A diwyd bob oriau ; 

Dy annedd glir, deunydd glau, 

Lenwir 4 ffrwyth dy Iwynau. 


Parchedig, diddig, dedwyddol—di stwr, 
Ydyw ’stad briodol ; 5 

Myn dithau wr mwyn dethol 

Fenyw dda o fewn y ddol. 


Nid coegen crwlen o’r crud—neu fudrog 
Na fedro ei min symmud, 

Nag un ffol, er mwyn golud, 

Hen draws, fe fydd honno drud. 


Lle bo dawn da llawn, diwall ennyd—gwen, 
Ag wyneb manolbryd : 

Dyna beth da yn y byd, 

Yw cyfoeth o cai hefyd. 


Gwraig ddawnus hwylus haulwen—synwyrddoeth, 
Sy’n harddwch i’w pherchen, 

Gain addas fel gwinwydden 

Bur ddedwydd i’r laswydd len. 


Caruaidd, mwynaidd yw mun—rhinweddol, 
Rhan addas o ffortun ; : 

Ag etto byw yn gyttun, 

Dinag yw gwell dau nag un. 


Cais feinir gywir fwyn gu—ddigellwair 
Ag allech ei charu ; 

Rasol er mwyn yr Iesu, 

Gain ei dawn, na gwen na du. 


aan 


292 
ENGLYNION 


A wnaeth Lewis Hopkin i Wil Hopkin, am y senn a 
ganodd ef i’r Prydyddion, yn Histeddfod y Cym- 
mer, ddydd Gwyl Ddewi, 1735. 


1 Daeth Will Hopkin flin aflonydd—i’n mysg, 
Er mysgu’n llawenydd ; 
Gwr oedd ddig, nid gwar i’w ddydd, 
Yn ei galon mae’n g’wilydd. 


2 Gwthio’i lais yno i lysenwi—dieithr, 
Nid awen i’n lloni: 
Naws bar yw ansyberwi, 
O enllib noeth lle b’o ni. 


3 I’n ewrdd i wrando’n cerddi—y daethant, 
Rai doethion i’n perchi, 
Dieithriaid tég diwegi, 
Mi wn oll er ein mwyn ni. 

4 Will ar gan buau a’n beiodd—yn sur, 
Nid iaith serch arferodd; 
Duair i’n mysg, nid da’r modd, 
A’i gynnen a’n goganodd. 


5 Yn nhre, tuai ble, tew blin—yn glynu, 
Glanach bod Will Hopkin, 
Na dod a’i naws draws i drin, 
Gwyr o addysg o’u gwreiddin. 


6 Clywais, mi welais o’i waith—yn deccach, 
Dihocced gydymaith, 
Ond gwr mawr yn awr mewn iaith, 
Ydyw Will heb daweliaeth. 


4 Fe aeth *Rhys mewn brys o’n bron—ar gerdded, 
A’r gwir ddoeth gyfeillion ; 
Colli o’i achos, call wychion, 
Och gwyn lIlwyr ! naw bachgen llon, 
L. H. 


* Rhys Morgan o Ben-Craig-Nedd. 








CYWYDD MARWNAD 


Y PARCHEDIG 


Mr. DAVID FARDIN, 


DIWEDDAR 


Weinipoc yr EFENGYL, 


oO 


YN 


ABERGAFENNI, yn Sir Fynwy. 


Waith LEWIS HOPKIN. 


DIAR.-X.. 7. 
Coffadwriaeth y Cyfiawn fydd fendigedig. 


CAERFYRDDIN, 
Argraffwyd gan Ioan Ross, yn Heol- Aw/2. 


M.DCC.LXIX. 





CYWYDD MARWNAD. 


Chwi Grist’nogion, wiw!on wedd, 
Galarwch mewn gwyl oeredd ; 
Galarwch drwy dristwch dro ; 
Galar iwch’ oll ac wylo ; 

Waith y rhwygiad, briwiad brau 
Er Ing a wnaeth yr Angeu; 

Dwyn Jarpin Gwr o Rinwedd 
O’r BYd, yn ebrwydd i’r Bedd. 
Gwr graslawn, da’i ddawn, di ddig, 
Pur wych ydoedd, parchedig ; 
Gorwedd mae’i gorph mewn gweryd, 
Gadodd o’i ol farwol F¥d ; 

Ei Enaid aeth yn union 

At ei Arglwydd Llywydd llon ; 
Mwynhau gaiff yno mewn hedd, 
Yn y Nef bob Tangnefedd. 

Ei ddwys gadarn ddysgeidiaeth, 
Ai Bregethau, (moethau maeth) 
Drowyd yn fawl dwyfawl, da, 

A Seiniol lef Hosanna. 
Hiraethwch a chwynwch chwi 

O fewn Adergafenni ; 

Eisteddwch, Synniwch oer Swydd 
Dwys dirion mewn distawrwydd. 
O’u bron y galara’i Braidd 

Am Weinidog serchogaidd ; 

A’i Scolheigion galon gu 

*’N dolurus gfd alaru ; 

A’i wraig anwyl yn wylo : 

Galar dirfawr dramawr dro, 

Gwr llawn gras a gollasant 

O blith ei dylwyth, a’i blant ; 

Pob rhyw ddyn, pawb yn pruddhau, 
Llwyr ing o waith law’r Angau. 
Angau ! pa frath a wnaethost ? 
Trist yw'n dydd, trewaist yn dost ; 
Hyll a Swrth arw lle Syrthi 

Ni thal dim ymbil 4 thi. 


295 





Pa ham, Angeu brau mewn brfs, 
Di lfidd, a dialeddus, 

O% le y torraist i lawr 

Yn chwilfriw Bren uchelfawr 
Newyddliw nédd rinweddlawn, 
Ac arno ffrwyth yn llwyth lawn, 
A’r manwydd gwaelwydd gwiwlyd 
O’i gylch yn diange i gyd? 
Bwrw a wnai mor barod 

Er neb at y disclair néd ; 

Mae malais dy ymgais dig, 
Aflonydd chwant fileinig, 

T’th annog, dauog wr du, 

Mewn gorchest i ymgyrchu, 

At y goreu llawnaf llon 

Eu doniau o blant dynion. 
Trahausder dy falchder fu 

I’th arwain ac i’th yrru, 

Drwy nerth i daro’n wrthun 

Yr Arglwydd hylwydd ei hun ; 
Yr hwn o’i ddawn fawr iawn fryd 
A biau roddi Bywyd ; 

Bwrw i’r bedd, gorfoleddu 

Ar Dduw Nér mewn digter du. 
Ni’nillaist fawr, dramawr dro, 
Gwn hyn, o’r fargen honno ; 
Torrwyd dy nerth, anferth fu, 
Trwy hwn ar y tro hynny ; 

A Sail dy Lywodraeth synn 

A grynodd oll bob gronyn. 

Er dy fawredd di heddyw 

O Rwysg dros holl ddynol ryw ; 
Mae’th frenhiniaeth helaeth hyn, 
A’th yrfa ar ei therfyn ; 

Rhaid ’goryd rhyw bryd o’r bron 
Pob D6r i’r carcharorion, 

Yn rhyddion cant eu rhoddi 
O’th wlad erchyll dywyll di. 
Eistedd oer agwedd yr wyd 

A’r orsedd ddu yr arswyd, 











Sy’n bod yn hyll Gysgodau 

Nos hén, braw yw dy nesau. 
Anfad Frenin ofnadwy, 

Er dychryn yn ’mofyn mwy ; 
Yn dwyn dig a chenfigen, 

Ni pharch wyneb neb dan nenn, 
Ac anhunedd dygnedd du 

Yn ei oes i’w flin ysu ; 

Garw a syth y gyrr Saethau: 

At bob calon, neu fron frau ; 
Trwy Awch adwyth trochedig 
Mewn marwol glawdd o dawdd dig, 
Gyd ag Awdurded gadarn, 
Ddial Byd oni ddél barn ; 
Wneud Celanedd, trawsedd, tra, 
Yn Nistryw, Galanastra : 

Dwyn y Byd i gyd yn gaeth ; 
A’i oer Gledd i'w Arglwyddiaeth. 
Torrodd yn hwyr trwy lwyr loes 
Odidog enwog Einioes ; 

Un o’i saethau blaenau blin, 

Du oerder, d’rawodd Jarvin ; 
Gwr o’r dymmer hawddgara, 
Parchedig, diddig, a da: 
Cyffr6dd hyn fi er synn swydd 

I dorri fy Nistawrwydd 

Ar Ganiad agoriad gair, 

Ac Awen athrist gywair. 

Oer hynt! pa Je yr awr hon, 
Gwyl agwedd mae ’r golygon 
Oedd yn edrych frauwych frjd 
Tr Néf am fendith, hefyd 

Y gwefusau, gwiw foesawl, 
Mewn diddanus felus fawl, 

Di far oedd yn diferu 

Geiriau gwastad, Cariad cu? 
Mor wael maent ym marwolaeth, 
Isel eu gwedd dan sél gaeth, 

Y Tafod bob arfod fu 

Mewn modd gwar yn llefaru 


co enema acess 








298 


Duwioliaith gloyw-araith glau, 
Dda fawr achos ddifrychau ; 
Peraidd fawr eiriau purion, 

Mewn gwresog, odidog dén ; 
Mae’n y Bedd un wédd i ni 
Yrwan wedi rewi. 

Y dwylaw mewn da helynt 

Ac oedd e’n eu codi gynt 

O hyd wrth ddeisyfu hedd 

In’ rhag cymmain fai’r camwedd, 
A dwyn mawr eisiau dynion, 

Awr brudd, i’w Arglwydd ger bron, 
Ac i rhoi pwys, gloyw-ddwys, glau, 
T’dd ei araf dda eiriau ; 

Wele tan rwym marwolaeth, 
Maent yn y Bedd mewn gwedd gaeth. 
Y Gliniau gynt yn glynu 

Wrth y Llawr ar bob awr bu, 
Mewn Gweddi ddwys gynhwysfawr, 
A lléf ar Dduw Néf a lawr ; 

Eu gosod mewn ply isel 

Oedd e’n fynych sicr-wych sél : 
Ymbil yn ddieiddil oedd, 

Alaru dros laweroedd ; 

Maent yn y Bedd, salwedd, synn, 
Diystwyth, wedi’u hestyn. 

’Roedd e’n fynych fawrwych fodd 
A medrus lan ymadrodd 

Da odiaeth yn dywedyd 

Faint pechodau beiau BYyd, 

A llygredd ffiaidd ffol 

Ddiwyniad Nattur ddynol, 

A’i nodol ganlyniadau 

O hyd yn dirfawr barhau. 
Dangosodd nododd i ni 

*R ochenaid trwm, a chyni 

A ddaw i’r annuwiol ddyn 

Du iawn olwg, Duw’n Elyn 
Digofus, arswydus wedd, 

Dilys, i roi Dialedd ; 








299 


Dyna’i naws, yn dan ysol 

T’w Elynion ffinion fl. 
Traethodd hefyd hyfryd hedd 
Y cymmod, wedi’r camwedd ; 
Y diogel waredigaeth 

I Ddyn syrthiedig a ddaeth 
Trwy fawr Rad y Cariad cu 
Grasol, a ddug yr Iesu : 
Llawenydd ei holl Einioes, 

O wir gréd oedd Angau’r groes. 
Ei ’mdddgiad llon moddion maith, 
A’i olwg difrif eilwaith ; 

Parai ras i’w addas wyr, 

Y duwiol fwyn wrandawyr : 

Ei brudd-der a’i fwynder fo, 
Rhyglyddus yn trosglwyddo 

Yr un dymmer brudd-der bryd 
I’w wrandawyr iawn diwyd. 
Megis Clud yn symudo 

Tan fawr-lwyth, trymlwyth bob tro, 
Cymmerai bwyll, didwyll, da, 
Prydferth, ar bob rhyw odfa ; 
Tr geiriau dwys, a phwysfawr, 
Dda lwydd gael suddo i lawr, 

A gwneud argraff lawnbraff, lon, 
Ddirgelaidd, ar y galon. 
Esamplau golau gwiwlan, 

A gwledd oedd ei gwm’ni glan : 
Rhyw hardd dduwiolder o hyd, 
Wedd ddi fai oedd ei fywyd ; 
Trwy fwynder, trwy dymmer da 
Heddychol, i’r radd uwcha. 
Ffarwel bellach, eiriach wyf, 

Wr boddus ; cf tra byddwyf 
Ei gofio, hyn sydd gyfiawn 
Mewn hir arwy], anwyl iawn ; 
Cwyn 0 barhad safadwy, 

A maith, nid yw JARDIN mwy: 
P’le ’r aeth ef? Mae i’r Nefoedd 
Wedi myned, addfed oedd. 


300 


Hiraeth am wr synhwyrol 

Gwir yw, a drig ar ei Ol; 

Ei dirion Goffadwriaeth 

Sydd fel peraidd, fwynaidd, faeth. 


L. Hopkin, 


LLYFR ECCLESIASTES, &c. BRISTOL, 
1767, p. 50. 


Copied verbatim ce liberatim by Mr. J. H. Daviss 
from his copy. 





ENGLYNION AT Y CYMRY. 


Gwel Gymro ar dro rhwy* drem_ go addas, 
Ei guddio nis dylem ; 
Ar bregeth loywodieth lem ; 
Selyf Brenin Caersalem. 


Yr hén Gymry fry o’r fron, wyr anwyl, 
A’r enwog Brydyddion, 
Cyhoeddent mewn cywyddion 
Ddysg a rinwedd llariedd llon, 


Nid oes fawr yn awr ar wni, o’n gwlad 
Mewn gloywder yn hoffi 
T’r addysg yma roddi 
Ymgeledd brauwedd a bri. 


Rhowch beth parch hybarch, a hedd, ag urddas, 
I gerdd o’r hén agwedd, 
Cyn i’r Awen lawen wledd 
Dewi, a marw o’r diwedd. 


Lewis Hopkin. 


* Notice misprint in first line, ‘ rhwy’ for ‘rhyw. ‘rhwy,’ the 
Glamorganshire pronounciation of ‘ rhyw.’ (C.) 








301 
Reprint from the 4th Edition of Afalan’r Awen, 1874. 


LLYFR ECCLESIASTES NEU’R PREGETHWR 


Wedi ei gyfansoddi ar fesur Cywydd. 
PEN. I. 


1 Geiriau difeth bregethwr, 
Union syw a’i anian siwr, 
Mab i hen Ddafydd frenin, 
Mwyn gwirion pur loyw lon lin: 
O Gaersalem gwrs helaeth, 
Enwog ryw yn wag yr aeth, 


2 Gwagedd, gwagedd a gwegi, 
Yw’r byd noeth,—Duw arbed ni. 


3 A pha fudd o’ch brudd awch bron, 
Na doniau i neb o’r dynion ? 
Dim ond cur o’n Ilafuriaeth 
Dan haul gu, dyna hwy! gaeth. 


4 Un hil 4 heibio yn hy, 
Diwedd hon ar y dydd hynny, 
Un arall ddiwall a ddaw, 

Ar ei hol i fawr hwyliaw : 
Ond y ddaear fyddar fud, 
Is ammar byth ni symmud. 


5 Rhod haul gain a red hwyl gu, 
Camp osod i’m cwmpasu. 


6 Y gwynt mewn helynt hwylia | 
You ddiau i’r dehau da, | 
Ac i’r gogledd cylchwedd caeth 
Draw’n hwylus fe dry’n helaeth, 


4 Afonydd yr holl fanne, 
Yn Ilwyr Ant oll i’r un lle, 
Sef i’r mér, drwy bob gored, 
Er lles i’r gwledydd ar led, 





go2 


O beth yn fwy byth ni fydd 
Er ei fwyn o’r afonydd. 

Dirgel maent hwy’n dychwelyd 
Oll yn eu hol’n Ilawn o hyd. 


8 Ein hamser sy’n flinderau 
I gyd, nid yw’n bryd ond brau, 
Ni ddichon un galon gu 
O fwyn agwedd fynegu ; 
Ni chaiff tremiad llygad llon, 
Ddau agos, clywch, ei ddigon: 
Ni ddigonir yn glir glan, 
Glust ffol yn hollol allan. 


9 Ni fu ond y peth a fydd, 
Drwg awen yn dragywydd ; 
Dim newydd ni bydd yn bod, 
I neb dan haul wy’n ’nabod. . 


to Oes dim newydd dedwydd da? 
Mae’n amheus am hyn yma: 
Eisoes yn yr hen oesoedd, 
Y rhai’n oll i rhein’y oedd. 


11 Nid oes yma goffa am gynt, 
Na holi dim 0’i helynt ; 
Un hil ddieiddil a ddaw, 
Ar ein hol i’r un hiliaw, 
Ni dd’wedant, ni chofiant chwaith, 
Na’n hyct, na’n helynt eilwaith. 


12 Myfi'r Pregethwr diau, 
Eon, clywch, o’wn frenin clau, 
Ar Israel heb gelu, 
Ynghaersalem y gem gu ; 


13 A’m bryd a roddais o’m bron, 
I gelfydd defnydd dyfnion, 
Am bob peth yn ddifethiant, 
Chwyn a chwyn dan nef mewn chwant, 
A’r holl drafferth serth y sydd, 
Dan flino dyn aflonydd, 








3°3 


14 Gwelais, mi gefais olwg 


15 


16 


17 


18 


Oer ddu drem ar dda a drwg ; 
Gwagedd yw’r cwbl a gwegi, 
Antur a Ilafur yn Ili, 


Ni wnair un peth yn uniawn 

A fo’n gam neu’n wyrgam iawn ; 
Na chyfrif y rhif na rhan, 

Ni ellir o’r diffyg allan. 


Coeliwch, llonais fy’m calon 

Gan dd’weyd o hyd a hon, 
Cesglais hynod wybodaeth, 

A phob dvethder mwynder maeth, 
Uchlaw’r byd uchel yw'r budd, 
Mewn nodau costau cystudd, 

A’m calon gall ddeallodd, 

Yn gyfan bob rhan o’r rhodd. 


Hyfwyn ymroddais hefyd 

I ddoethder o brudd-der bryd, 
I ledfryd ynfyd anfwyn 

Ac i ffoledd maswedd mwyn ; 
Trwy Dduw nef gwybum hefyd 
Mai blin tynn oedd hyn o hyd. 


Dysg dwg yn amlwg i ni 

rwy waneg ein trueni, 
A thrwy ddeall di wall wedd 
Y gwelwn faint yw’n gwaeledd. 


D. Tuomas. 


PEN. II. 


Profaf y byd, bywyd bach, 

Heb ballu’n lawen bellach $ 
Hyn hefyd heb hyfryd hedd 
Sydd wegi swydd o wagedd, 








2 Ynfyd yw chwerthin anfoes, 
Aflawen yw crechwen croes. 


3 Gwin a yfais, llawngais llon, 
Gwelwch, sy’n deffro’r galon, 
Etto mi gedwais atteg 
Dan fy nghalon dirion deg ; 
Profais ffolineb rhyfedd 
Y byd, cyn fy myn’d i’r bedd. 


4 Adeiliais, plennais i’m plaid, 
Gwawr araf le goreuraid ; 
Harddwych o sail arail oedd, 
Lluniais i mi winllanoedd. 


5 Coed pob ffrwythau Ilwyth yn Ili, 
Gu eurddawn oedd i’m gerddi. 


6 A llynnoedd, firydoedd mor firi, 
Ffraeth lanwad i’w firwythloni. 


7 Gweision a morwynion maith ; 
Caethion a rhyddion rhwyddiaith, 
Mwy o wartheg teg na’m taid, 
Mwy ddifa, mwy o ddefaid, 

Nag un tywysog droeog drem, 
A welwyd Ynghaersalem, 


8 Trysor pennaf pob trasau, 
O hyd o’wn i’n ei fwynhau : 
Purion gantwyr darperais 
Cantwragedd llwyswedd eu llais, 
Pob offer cerdd lwysgerdd lon, 
Doniol, difyrrwch dynion. 


g Aethum yn fawr ddwys fawr ddydd, 
Aur gannaid mewn hir gynnydd : 
I’m bro ni bu neb o’m braint, 
Na’u gemmau’n agos cymmaint : 
Doethineb deg lawndeg les 
Felly oedd fy ’nghyfeilles, 








To jace page 304. 





: | 


EVENTIDE AT LLANDYFODWG. 


Photo, by Mr. J. Blount Hopkins. 








Io 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


Porthais a llenwais yn llon 
Hael agwedd fy ngolygon, 

Nid attaliwn i’m calon 

Ddim hyfryd i’w bryd o’i bron ; 
Ca’i llenwi heb boeni’n bur 

Oll hefyd o’m holl lafur, 


Yna mi ’drychais unwaith, 

Felly’n wir ar fy holl waith, 
Creffais ac edrychais draw 

I weled gwaith fy nwylaw ; 

Hudolaidd wagedd diles 

I gyd eu gweled a ges. 


Yn awr edrychais er neb, 

Werth enwog ar ddoethineb, 

Ac ar ynfydrwydd rhwydd a rhed, 
Naws dirion, a’u hystyried ; 

A’r rhai ddel, hyn a welant, 

A wnaed yn barod a wnant. 


Gwell yw doethineb i’m gwydd, 
Tawn fedrus nag ynfydrwydd ; 
Rhagoriaeth haul ddi draul drwch. 
Da allu ar dywyllwch. 


Llygaid y deeth coeth wr call, 
Dda awen yw ei ddeall, 

Ond ffoledd a balchedd byd, 
Anfwyn yw rhodiad ynfyd ; 
Aethum a gwelais weithiau, 
Yr un sain ddamwain i’r ddau. 


Fel ir ehud mewn bryd brau, 
O fynwes, felly finnau ; 

Pa beth wyf haws naws er neb, 
Gwythennau gwiw ddoethineb? 


Ni bydd son am ben gronyn 

Am ddoeth mwy na’r annoeth un, 
Y peth sy’n awr cwylfawr mewn cof, 
Na yngan, fe 4’n angof ; 


395 








306 


17 


18 


+9 


20 


21 


22 


23 


24 


Er dim fe fydd marw’r doeth, 
Aur ennau fel yr annoeth, 


Am hyn mae’n flin i’m henaid 

Y gorchwylion hoywon haid, 

Sy’ dan haul sydyn hwyliad 
Gwagedd eu gwedd pwy a’u gwad? 


Difudd a chystudd a chur, 

Hyll hefyd yw fy llafur, 

A gado’m gwaith gloywaith glan, 
Arw lwyth ar fy ol weithian. 


I’r etifedd prydweddol, 

Cu oll iawn ffawd call neu ffol ; 
Meistr yw ef gwn hefyd, 

O bawb ar fy moddion byd, 


Planed yw hon i’m blino, 
Am fy serth drafferth holl dro, 


Dyn a’i lafur pur mewn pwyll, 

Dedwydd synhwyrol didwyll ; 

Dyn na wnaeth ddim am dano 
Gaiff ei gyfoeth dranoeth dro ; 
Dyma orthrymder damwain 

A gwagedd rhyfedd y rhain. 


Beth sydd i’r craff o’i drafferth 
Ac o’i olud swrthlyd serth ? 


Gorthrymder neu lawer 0 lid 
O'i gyfoeth gwn a gofid ; 
Ganwaith nos mewn gwenwyn, 
Dyma wedd gwagedd di gwyn. 


Hyn sydd well, gwelaf bellach, 

I bawb o hyd mewn byd bach, 
Gym’ryd eu rhaid euraid ynt 

O ddaioni Duw iddynt, 

Derbyn ei rodd a’i darbod 
Rhwydda gwledd a’i rhoi ’ddo glod. 








3°7 


25 Yr hyn o’m da rhwydda rhad, 
A’m mawredd oedd fy mwriad. 


26 I ddyn da hoywdda hynt, 
Rhwydd a hael Duw rydd helynt, 
Wir lawen ddoeth goeth heb gur 
Lyfn i fwyta o’i lafur, 

Yn gymhedrol di-ledryw 
A doeth er gogoniant Duw. 


27 Pan byddo’n ffieiddio’r ffol 
Dan awydd dyn annuwiol, 
A’i ado i gasglu llu lawn, 
Goflaid o drysor gyflawn, 
T’w trosglwyddo dan go’n gaeth 
Yn lanwych gan ragluniaeth, 
Lle mynno Duw byw sydd ben 
Parchus, ar bawb yn berchen. 


Epwarp Evan. 


PEN, III. tc 


1 Y mae amser heb gerydd, 
I bob peth yn ddifeth fydd, 
I bob amcan swyddlan sydd, 
Dan nef i’r dyn anufudd. 


2 Gosodwyd, nodwyd i ni, 
Unwedd amser i eni, 
Ac amser, ’nol gwychder gwedd, 
I farw er maint oferedd ; 
Amser y sydd, cynnydd cu, 
Dyna ran rhai yw plannu ; 
Amser inni gwedi’r gwaith, 
Dinam i’w dynnu ymaith. 


3 Amser i ladd pob graddau, 
Wych hedd, mae amser iachau, 
Amser synu, derfyn dirfawr, 

O fawr lid i fwrw i lawr ; 


T 








308 


10 


Ac amser sydd, cynnydd cu, 
Di lid i adeiladu ; 


Eilwaith, amser i wylo 

Amser chwerthin drablin dro; 
Amser galar gwar gerydd, 
Bywyd sal yn y byd y sydd, 
Amser hedd gorfoleddu, 

Dawn a moliant Ilwyddiant llu ; 


Mae amser mewn dwysder dig, 
Curwaith i daflu cerrig, 

Tan nef mae amser hefyd, 

(Clyw nghan) i’w casglu ynghyd ; 
Mae amser didrawsder dro, 

Adeg i ymgofleidio, 

Ac amser o brudd-der bryd, 
Tweh eilwaith i’w ochelyd ; 


Mae amser mewn breuder bri, 
I geiso oll a cholli; 

I gadw y’m dirym daith, 

Brau ammod a bwrw ymaith ; 


Amser rhwygiad drylliad dro, 
O newydd ac i wnio ; 

Amser tewi bri rhyw bryd, 
Da ydyw, amser d’wedyd ; 


Amser difar i garu, 

Ac amser cas dyfngas du ; 
Amser rhyfel, drafel drwch, 
Rhoddwyd ac amser heddwch, 


Pa fudd i wr gweithiwr gwaith, 
O’i fwriad a’i lafurwaith ? 


Gwelais y blinder gwaeledd, 
Ystod fach rhoes Duw hyd fedd, 
Ar ddynion drwy union dro, 

Q7i flaen i fawr ymflino, 








Ir 


12 


13 


14 


15 


16 


399 


Gwnaeth bob peth difeth yn deg, 
Yn ei bryd mewn byr adeg, 
Rhoddes y byd o bryd brau, 

Cul wyneb i’w calonau, 

Na allo dyn ddwyn allan 

Waith Duw byw un rhyw na rhan, 
O7'i ddechreuad wastad wedd, 

A’i ddewis hyd ei ddiwedd. 


Mi wn nad oes hoywfoes hynt, 
Yn rhyw dda iawndda ynddynt, 
Ond i ddyn fod nod dan nenn, 
Yn llywio’i fyd yn lawen ; 
Gwneud daioni heini hyd 

Yn fywiog yn ei fywyd. 


Cym’ryd mwyniant heb chwantu, 

O7’i holl lafur cysur cu ; 

Da arfaeth hyd ei derfyn, 

Rhodd Duw hael, rhwydd ydyw hyn. 


Mi a wn swn iawn syniad, 

A wnelo Duw anwyl Dad, 

Da ei olwg a dilith 

Wiwras barch fe erys byth; 

Ni ellir, nis trefnir tro, 

(Fy lor wyt) i fwrw atto, 

Da iawn im’, na dwyn ymaith, 
Duw Ion, un rhan o dy waith: 
Dyna pa’m’r ofnai dynion 

Y Gwr fry fyth ger ei fron. 


A fu gynt helynt haeledd, 

Sydd yr awr hon wiwlon wedd ; 
A’r peth i ddyfod nodir, 

Fe aeth i bant warant wir : 
Duw a ofyn er synnu, 

Pwyth o farn y peth a fu. 


Gwelais hefyd 4’m golwg 
Dan yr haul, dyna draul drwg, 











310 


17 


18 


19 


20 


21 


Yn lle barn gadarn ei gwedd, 
Yr oedd ffol annuwioledd 
Lle cyfiawnder gloywder glau 
Yno’r oedd anwireddau. 


Dywedais, Duw nid oeda 

Farn i’r cyfion dynion da: 

Ing hefyd i’r anghyfiawn, 

Poen a llid mewn cwppan Ilawn ; 
Can’s dydd pob peth sydd dan ser 
Iawn ymsawdd ddaw’n ei amser. 


Dywedais, coeliais i’m calon, 
Am hynt byd a’i fryd o’i fron. 
Duw amlygo i’r dyn 

Nad ydyw ddim ond adyn ; 

A gwel y dyn ei glod ef, 

Gwiw foddion fe gyfaddef 
Mai pur ydyw’n byw’n ddibaid, 
Ninnau fel anifeiliaid. 


Mae’r un digwydd blinswydd blaid 
Inni, fel anifeiliaid ; 

Awr mawr ddaw er mor ddiwall, 
Yr un llun i’r naill a’r lal: 

Un chwithiad gwahaniad gwynt, 
O ddiweddiad sydd iddynt ; 

Nid oes rhagoriaeth mewn dyn, 
Gwagedd geuwedd ac ewyn. 


Treiglir y ddau o’u trigle, 

Yn Ilwyr ant oll i’r un lle: 

O’r pridd oedd pob rhyw o’r ddau, 
T’r pridd 4 pob rhyw raddau. 


Pa awdwr, pwy a edwyn, 

Naws bwriad doeth yspryd dyn? 
Ef a esgyn i fynu, 

*Nol ei daith pan el o'i dy: 
Chwyth anifail gwiwsail gwar, 
Ar ddiwedd 4 i’r ddaear. 











gil 


22 Gwelaf o hyd mewn byd bach, 
Nad oes gwell i ddyn bellach, 
Na cheisio elw a chysur, 
Yn ei orchwyl perwy! pur ; 
Rhan dda ddoetb, drannoeth, drennydd, 
Ni wel a ddaw’n ol ei ddydd. 


Lewis Hopkin. 


PEN. IV. 


1 Felly gwel, mi ddychwelais, 
I weled trymmed y trais, 
A’r dyrys orthrymderau 
Sydd yn y byd o’r bryd brau: 
Gwelais ddagrau ag wylo 
*R gorthrymedeg dra dig dro, 
Ar law eu treiswyr oer lu, 
Awr ddig oll yr oedd gallu, 
Hwythau heb law hylaw hynt 
A roddai gysur iddynt. 


2 Canmolais, d’wedais bob dydd, 
Y marw i’m cred sydd ddedwydd, 
Eisioes sydd wedi osod 
Mewn hedd yn ei fedd i fod, 1 
Rhyddach yw na’r byw’n y byd, 
O afael pob rhyw ofid. 





3 Llawer gwell na’r ddau felly, ‘ 
O ran fawr yw’r hwn na fu, 
Hwn ni welodd un olwg, 
O’r holl flinion droion drwg, | 
Sydd yn y byd gofidus, 

I gael mwy gwagedd nag fis. 


semissinsniea contig 


4 Gwelais lle b’o gwr gwiwlon, 
Uniawn, diwyd, llawnfryd, lon, 


ee Ne a 





312 





A’i fwriad i lafurio, 

A llwyddiant i’w feddiant fo, 
Caiff senn a chenfigennu, 

Gan gymmydog diog du ; 

Hyn heb nag y sydd wagedd, 
A gorthrymder gwaelder gwedd. 


Y ffol diog drylliog draw, 

Diles tan wasgu dwylaw, 

Mae’n difa mewn du ofid, 

Ei gnawd, clyw, tro byw’n y byd ; 
Nid yw’n darbod drallod dro, 
Awr addas tros yr eiddo. 


Fe ddywaid fod llonaid llaw 

A ddel yn hawdd i’w ddwylaw, 
Yn well o lawer bellach, 

Trwy seguryd bywyd bach, 

Na llon’d dwy law draw yn drwch, 
Blin iddo heb lonyddwch. 


Troais a gwiliais bob gwedd, 
Golygais, ac wele wagedd ; 


Gwr dan haul oer draul ar dro 
O lwyddiant heb ail iddo, 

Heb fab na brawd wasdawd wedd, 
Yn tyfu nac un ’tifedd : 

Er hyn beunydd fe fydd fo 

A’i fwriad i lafurio ; 

Ni chaiff ef ddigon hefyd, 

Go faith boen o gyfoeth byd: 
Ni dd’wed i bwy trwy bob tro 
O fawrwaith wy’n llafurio 

Ac attal bendith chwith chwant, 
I’m henaid oreu mwyniant ? 
Gwagedd synn yw hyn o hyd, 
A thrafferth anferth ynfyd. 


Gwell dau ffyddlawn ddawn ddiddig, 
Anwyl nag un yn unig; 








Io 


It 


12 


13 


14 


15 


16 


Mae manteision hoywlon hynt, 
Addas o’u hundeb iddynt. 


Swrth iawn wedd os syrth y naill, 
Cyfyd y llall ei gyfaill ; 

Ond gwae’r unig, fe drig dro 
Heb gyfaill heb ei gofio. 


Hawsach i ddau ’mgynhesu, 
Trwy barhad o’u cariad cu ; 
Oer iawn fydd serch yr unig, 
Heb gar gerllaw, draw fe drig. 


Os dau a fydd mewn dydd du, 
Arwa trwch i’w ortrechu, 

Dau neu fwy cynnorthwywyr, 
O’u gwaith gwrth’nebant y gwyr 
E ddal rhaff daircainge ddilys, 
Ni thyrr hon o’r fron ar frys. 


Gwell t’'lawd fachgen cymmen cu, 
Doeth, geirwir, Duw i’th garu, 

Na brenin hen berchen byd, 
Anferth annuwiol ynfyd, 

Ni fyn hwn o fewn henaint, 

Mwy rhybudd awr brudd er braint : 


Cyrchu mae’r naill o’r carchar 
I’w deyrnas, wr gwiwras gwar, 
A’r llall, oer angall wr, aeth, 
Farn hynod, o’i frenhiniaeth 
I dylodi, heb fri, heb fraint, 
Anhunedd yn ei henaint. 


Gwelais y byw o galon 

Dyna hwy] gref dan haul gron, 
Beunydd am roi derbyniad 

T’r newydd ’nol dydd i dad. 


Nid oes pen na diben da 
lawn ammod ar hyn yma ; 


313 





314 





Diau ni phaid dynion ffol 
A senu’r peth presennol ; 
Dyma wagedd balchedd byd 
Rhyfedd a blinder hefyd. 


Lewis Hopkin. 


PEN. V. 


Galw ar dy gof, a gwilia 

Mewn addoliad diwad da, 
Cais wrando, na ro heb raid 
Anffelaf aberth ffyliaid ; 

Na wyddant tra byddant byw, 
Draw gwed’yn mai drwg ydyw. 


Nad i’th dafod ddyrnod ddwl, 
Feiddio rhagflaenu’th feddwl, 
Ger bron Iér sy’n rhagori, 

Yn Arglwydd rhwydd ar bob rhi’, 
Heb derfyn yn Fod dirfawr, 

A thithau ’nhrwch Ilwch y lawr. 


O drallod dydd brudd ger bron, 
A’i ddadwrdd, daw breuddwydion, 
Ac aml eiriau nwydau neb 

A lenwir 4 ffolineb. 


D’ adduned ddyled i Dduw, 
Diwael addysg, tal heddyw ; 
Diflas ganddo dy oflyd 
Eiriau heb eu cwplau cyd. 


Gwell heb unrhyw adduned, 
Gwir yw, na bradychu’th gred. 


Na fydd fyrbwyll trwy dwyll du, 
Nwydwyllt wrth audduned ; 








Io 


Il 


315 


A @weud wrth weinidog doeth, 
Hynny wneuthum yn annoeth ; 
Ac felly Duw byw’n y byd, 

O warth a ddigia wrthyd; 

Dy waith diflas cas mewn gwir 

Diau fyth fe’i difethir. 


Breuddwydion gweigion yn gwau, 
A gorwag yw swn geiriau, 

Ond d’adduned diledryw. 

O ddyn, gwna di i dy Dduw; 

A chais nerth fel y perthyn, 

Yn hardd i gyflawni hyn. 


O gweli, trwy fawr gilwg, 

Yn mysg dynion droion drwg; 
A threisio a gwyro’r gwir 
Enwog trwy ddwylo anwir, 

Ac annhegwch drwch o dra, 
Oer foddion, na ryfedda: 

Mae Duw’n gwilied rhifedi 

Pob camwedd croywedd eu cri: 
Ei farn gyfiawn, loywlawn, lwys, 
A wna gam yno’n gymmwys. 


Ar gnwd daear feddgar fyd, 

A’i Ilafur iawn oll hefyd 

(Fel mammaeth hedd hyd heddyw 
I bawb) mae dynion yn byw. 


A garo arian mewn gwir, 
Yn eu gwyn ni ddigonir, 
Na gwagedd chwantau gweigion 
A mawr gynvyrch llewyrch llon. 


Llwyra ddyn llawer o dda, 
Llwyr ddefod llawer ddifa ; 
Dim budd 0’i cynnydd nis caid, 
Hyll agwedd ond i’r llygaid. 








316 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


Hun ddistwr gweithiwr mewn gwys, 
Swydd o fawl y sydd felus ; 

Ond llawnder ansyber son 

Anfelus sy’n ofalon, 

Diderfyn i bob dyn dall, 

Du awydd eisie’ deall. 


Gofid yw gweled cyfoeth 
Rhai gwallus anafus noeth, 
Yn troi’n anffod syndod son, 
Anhygar, i’w perch’nogion. 


Trallod byd gofid a gwaeth 
Oer Iwgwr i’r hiliogaeth. 


Y naill a’r llall, oerwall wedd, 
Deuant bob un o’r diwedd 

Yn gwbl d’lawd difrawd i’r daith, 
1é, dim nid 4 ymaith, 


Dyma’r gofid mewn byd bach, 
Ffei oer bwyll, ffarwel bellach ; 
Liafur a gwynt, helynt wael, 
Gofid yw’r unig afael. 


Treulio’i oes einioes a wnaeth 

Un budr mewn anwybodaeth, 
Treulio’i holl nerth lawnwerth Ili, 
Gwae oll am fyd a’i golli. 


Dyna beth yw daioni 

Y byd hwn, era wni 
Cym’ryd cyfran lan trwy les 
O gyfoeth mawr a gefes ; 

A phawb a’u rhan gyfran gu 
Tawn oll cyttun a’i allu, 
Dros hyd ei holl fywyd fo, 
Addas, a roes Duw iddo. 


Rhoddion Duw i’r byw’n y byd, 
Heb gelu yw pob golud : 











317 


A rhodd Naf iawnaf Duw Ion, 
Dirgelaidd, ydyw’r galon, 
Gymhedrol wrol euraid 

Yn rhwydd a gymmero’i rhaid. 


2o Er na bo’i rhan fwynlan faeth, 
Dro hwylus yn dra helaeth, 
Rhydd glod i Dduw byw’n ddibaid, 
Iawnrodd am bob angenrhaid. 


Epwarp Evan. 


PEN. VI. 


1 Mae drwg digel a welais 
Tan haul mewn byd glefyd glais, 
A hwnnw’n fawr dufawr donn, 
Dinag yn mysg y dynion. 


2 Gwr yn berchen dros ennyd, 
Lawer o barch elw’r byd, 
Golud a chyfoeth gwiwlan, 
Anrhydedd rhyfedd i’w ran, 
Heb galon, dra union dro 
Ei hun i fwyta o hono ; 
Estron, nid dynion ei dy ; 
Heb attal, oll a’i bwytty ; 
Dyma wagedd, llawnwedd llid, 
Anafus, a blin ofid. 


3 Os bydd i wr herwr hynt, 
O feibion hoywlon helynt, 
A merched mor laned lu 
Gamp oesol i’w gwmpasu, 
A chael einioes ddiloes ddydd, 
Hen ddirfawr, hyn a dderfydd : 
Onis diwellir yno, 
Ei enaid ef i’w dref dro 
Mewn digonedd, freuwedd fri, 
Da enwog 4 daioni, 





Ac oni bydd, cerydd caeth, 

Iddo deg gladdedigaeth, 

Gwellna’r cyfryw ddirwy ddyn é 
Yw erthyl, er mor wrthun, 


Oferedd unwedd yno, 

I fyd oedd ei eni fo’: 

Mewn tywyllwch fwrllwch fodd, 
Diau yr ymadawodd ; 

Cuddir, ni welir ei waith, 

Ei enw ni chofir unwaith. 


Ni welodd erthyl olwg, 

Da draw ni wybu na drwg ; 

Caiff hwn orphwys dradwys drwch, 
Llon addas mewn llonyddwch ; 
Liai drygfyd embyd o’i ol, 

A niwed, na’r annuwiol. 


Pe bai gwr, clyw, fyw ddwy fil 
O flynyddoedd flin eiddil, 

Heb weled yn ei balas, 

Da iawn gred, na dawn na gras, 
Fe 4 i’r bedd, cauwedd cul, 
Oer warthus, fel yr erthyl. 


Holl lafur dyn, cerlyn caeth, 
Yw elwa am fywioliaeth, 

Er casglu, meddu moddion, 

A chael llawer llawnder llon, 
Nid oes meddiant dyfiant da, 
O gynydd a’i digona. 


Er dim ni ragora’r doeth, 

Wr union mwy na’r annoeth, 
Yngolwg byd anhydyn 

Tybiant ffol yn ddoniol ddyn : 

Nid gwaeth yw’r t’lawd di wawd wedd 
Na’r hoywdeg mewn anrhydedd, 
Drwy rad a fedrai rodio 

Yn ddiw’radwydd dramgwydd dro. 








9 


Io 


It 


[2 


319 


Gwell byw’n fodlon gyson go, 

lawn fodd i’r hyn a fyddo, 

Na chwannog rhy dynn chwennych, 
Y peth ni ddaw draw’n y drych, 
Blinder, gwagedd, balchedd byd, 
Anafus yw hyn hefyd. 


Beth bynnag fu yn gu gynt 
Addas rhoed enwau iddynt, 

A’r dyn a nodwyd er da, 
Beunydd o’r rhai’n yn benna : 
Etto ni all angall wr 

Farwol a blin oferwr, 

Ymryson clyw, &’i Dduw’n ddig, 
Gadarn Tor bendigedig. 


Aml foddion gwaelion eu gwedd, 
Chwanegant chwyn o wagedd ; 
Am hynny nid meddu moddion, 
Heb rad, wna wellhad llon. 


Ni ddeall dyn diwall da, 

Yn awr beth fydd yn era, 

Tan oer boen tu hyn i’r bedd, 

Fyrion ddyddiau’i oferedd, 

Trwy waeledd sydd yn treulio, 

Fel cysgod trwy drallod dro. 

A phwy, gan fod pawb yn ffol 

I synnio’r peth presennol, 

All ddangos achos uchel, 

I ddyn y pethau a ddel? 
Lewis Hopkin. 


PEN, VII. 


Gwell braint nag ennaint ganwaith 
Yw enw da yn hyn o daith: 
Mawr elw yw dydd marwolaeth 
T’r duwiolion ffrwythlon fftaeth, 








320 


2 Gwell addysg, gwell na gwledda 
Yw tristwch difrifwch da ; 
Golwg i gwrdd a’r galon 

-Yw marwolaeth braeth i’m bron. 


3 Tristwch a ddengys trosto, 
Ofidiau dyn drwyddyn dro ; 
Chwerthin diflas diras dyn, 
A’i noda ef yn adyn. 


4 Gwrthrych y doeth gwiwddoeth gwar 
Yw gollwg ar dy galar, 
Pan bo ’scafnder yn berwi 
Mewn ffol heb reol na bri. 


5 Gwell cerydd y call cywrain 
Na chan ynfyd swrthlyd sain. 


6 Fflam mewn drain ffol yma dro, 
Mawr ei drwst amhur drosto : 
Ei drwst a dry yn dristwch, 
Dan drallodion troion trwch. 


7 Anhawdd i’r doeth, er coethed, 
Odde cam anwiwdda ced ; 
Ond mwy embaid naid annheg 
O unrhyw dderbyn anrheg 
Er gwneuthur cam nam a neb, 
Gwarth anwir i’r gwrthwyneb. 


8 Drych didwyll trwy bwyll heb wad, 
Yn lanwych yw’r canlyniad, 
Diwad bwnge dywaid yn bur 
Itti beth oedd ei nattur. 


9 Cadw awdurdod nod Duw Ner, 
Da ammod ar dy dymmer ; 
*Does ond ffol dan reolaeth 
Tymmer nwydwyllt garnwyllt gaeth. 


ro Amrywiaeth rhagluniaeth glau, 
Annoeth it’ agor d’enau : 
Pwys hon sy’ happus ennyd, 
Ar benllywodraethwr byd, 








Ir 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 Pwyll dyn ei hun i’w fwynhau, 


321 


Cofus mai da yw cyfoeth, 

Oll er rhoi dysg yn llaw’r doeth; 
A dysg sy’ dda, rhwydda rhod, 
Nid rhyfedd i’w eu trafod. 


Doethineb diwith anian, 

Sydd fuddiol rhagorol ran ; 

Cysur difyr da hefyd, 

I bawb ydyw moddion byd; 

Ond crefydd a’i ffrwythydd ffraeth, 
Geirwir, a rydd ragoriaeth, 

T’w pherchenogion fwynion foes, 
Hi a ranna hir einioes. 


Rhagluniaeth Duw byw’n ddiball, 
Da i ddynion ei deall ; 

Fi cham a’i chymmwys i chwi, 
Dinag sydd er daioni. 


Mewn amser pob Ilawnder Ilon, 
Gwilia i gadw’r galon ; 

*Nol chwyddo’r mér a’i doraeth, 
Di lai daw trai ar bob traeth ; 
Doethineb Duw byw heb wad, 
Ystyr, yw hyn yn wastad. 


Anfoes hirloes yw herlid 

Gwr cyfiawn yn llawn mewn llid ; 
A dynion drwg yn donnau, 
Mewn byd o hyd yn parhau. 


Nag aed dy sél (heb gel) gu, 
A thi fyth i’th ddifethu ; 


Na drwg fywyd ynfyd oes, 
Annoeth i ddifa d’ einioes ; 


Dyn duwiol ei reolau, 
Heb drange a ddiange o’r ddau. 


Gwirfawl gwell yw nag arfau ; 











322 


20 


2rI 


22 


23 


24 


35 


26 


a7 


A gwych hwyl er gochelyd 
Trallodion helbulon byd. 


Er hyn ’does neb wyneb iawn 
A anwyd yn byw’n uniawn : 


Am hyn ni ddylem o hedd 
Gwiwlan gyd-ddwyn a gwaeledd, 
Pawb dynion trwy burion bwyll, 
Heb arbed yn eu byrbwyll. 


Nad ynt ond dangos ar donn 
Dinerth wendidau dynion. 


Dyma rin trwy ddoethineb, 
Profais a nodais er neb ; 
Diau am hyn daw imi 

Fwy o warth heb fyw wrthi. 


O ffordd hon llon oedd éi Ilais, 
Gerwin a phell y gwyrais, 


Doethineb rhyw undeb rhwydd, 
Tawn fedrus, ac ynfydrwydd ; 
Chwiliais neu brofais o’m bryd, 
O antur, yn fy ien’tyd. 


Wrth anturio ar dro drwg, 
Gwelais, mi gefais olwg, 

Yn wir ar beth y sydd waeth, 
Mawr elyn, na marwolaeth ; 

Y fenyw fwyn a’i swyn sérth, 
Led enbyd ynfyd anferth, 
Gweision yr Ion rhwyddlon rhi, 
Ffoant yn swrth oddi wrthi ; 

A gwammal neu feddal fo’, 
Hon a’u deil yn ei dwylo. 


O ddewis chwilio’n ddiwall, 

Yn lIlwyr o un peth i’r Ilall, 

(I bawb) er cynddrwg yw’r byd, 
Ca’ im’ wr o’i gymmeryd, 











323 


Yn ffyddlon trwy groywlon gred, 
Dan awyr a diniwed : 


28 Ond gwraig wiwdda gora’i gair, 
Ddewis gyfeilles ddiwair, 
Heddychlon ddwyfron ddi-ddig, 
Wych odiaeth a pharchedig. 
Diammau’r hynt dyma rodd 
Yna ei chael sy’n anodd, 


29 Hyn a gefais hoywgais hynt, 
O chwilio popgrhyw helynt ; 
Wneuthur pob dyn yn uniawn, 
Gan Dduw ddofydd llywydd lawn ; 
Gwelaf drwy anferth gilwg, 
Fod dynion ar droion drwg, 
Anfoesol yn difeisio, 
Mewn drwg naws amryw draws dro, 


Epwarp Evan. 


PEN. VIII. 


1 Pwy radd o feibion Adda, 
Fel y doethion ddynion da? 
Gwr doeth sy’n ragori dysg, 
A gwreiddyn geiriau addysg ; 
Mae grasol a siriol serch, 

Yn ei wyneb iawn annerch ; 
Troi a wna wyneb y traws, 
Drwy hyny yn dra hynaws. 


2 Clyw rybydd er deunydd da, 
Cyfod yn ebrwydd, cofia ; 
Rho ufudd-dod, er clod clau, 
Didwyll i’r awdurdodau ; 
Deiliaid wyt wedi d’alw, 
Beunydd i’th lywydd wrth lw. 


3 Ger bron llywydd purffydd pwyll, 
O fawrbarch na fydd fyrbwyll, 


en a 








324 


Na weler di’n ei olwg 

Yn ymddangos dros y drwg ; 
Deall fod gantho allu 

I roi tala dial du. 


Gallu Duw nef heb gellwair, 
Da yw a red gyda’i air: 

Pwy all yn awr, dramawr dro, 
Ddal ei law fel na’s trawo? 


Fo byw’n ufudd ddedwydd ddyn, 
Wych ammod i’r gorchymmyn, 
Ni ddaw drwg anhunedd dro 

Na dydd er niwed iddo 

A chalon y doethion da, 

Naws tirion a ystyria, 

Wrth eu hamser, rhag cerydd, 
Yn y gadarn farn a fydd. 


Mesurir gwaith amserol 

I ni yn y farn sy’n ol; 
Arswydus druenus dro, 
Nid bach i’r enaid becho, 


Yma ’does un all luniaw, 

Na nabod trem mewn byd draw, 
Wa neb i roi in’ wybod, 

Y dydd y mae’r angau’n d’od. 


Does moddion all dda] gronyn, 

O allu Duw yn Ilaw dyn: 

Ni ddichon trawsion trasyth 
Gynnal yspryd bywyd byth : 

Mor wael yn nydd marwolaeth 
Yw’r mwya’i rym er mawr aeth : 
Brwydr drom, caiff nerth ei siommi ; 
Angau, pa arf dy darf di? 

T’r ’sceler trawsder ni’s try, 

O’i ran yr amser hynny. 


Ar bob gorchwyl disgwyliais, 
Dan nen ystyried a wnais ; 











Io 


Il 


12 


13 


335 


Amser y sydd mewn dydd du 
I ddynion cas deyrnasu ; 

T’r annuwiol reoli 

Ar ei frawd heb fawr o fri, 
Er ei ing o wr angall, 

Ond er llai niwed i’r Ilall. 


Gwelais derfyn gresynol, 
Diffydd bechaduriaid ffol ; 
Annoethion fu benaethiaid, 
Yn llywio tir yn lle’u taid ; 
Enwau y fath rai anwir 


»Anhardd, ni chofiwyd yn bir: 


Gwaeledd a gwagedd i gyd 
Anafus yw hyn hefyd. 


Am na wnair barn gadarnwedd 
Ar bawb y tu hyn i’r bedd, 
Buan dro yn erbyn drwg 

A dialedd du olwg : 

Och Dduw, yn y fuchedd hon 
Blin eu tynn mae plant dynion, 
Yn Ilawn tueddiad fel lli, 

Ac anian i ddrygioni, 


Er i bechadur aros, 

Ddi ddawn wr, ar ddydd a nos, 
Mewn buchedd hir o bechod, 

A llwyddo tra byddo’n bod ; 

Er hyn mi wn yr hanes, 

I bwy’n rhwydd bydd lIlwydd a Iles, 
I ddyn ag a ofno Dduw 

Ei Greawdwr, gwir ydyw, 

Dan nen, gan rodio’n union, 

A gwir fryd syth ger ei fron. 


Ni ddaw lles, clyw’r hanes hyn, 
T’r di-Dduw ar ei dyddyn, 

Na bendith rhith i barhau, 

I ddiweddiad ei ddyddiau ; 
Rhai a giliant o’r golwg 

Un fodd a chysgod neu fwg 





i ee a = 











326 


14 


15 


16 


17 


Rwy’n dwedyd, am nad ydyw 
O fewn dydd yn ofni Duw. 


Gwagedd sydd i ddyn dan nenn, 
Oer ddyrus ar ddiaren, 

Damwain yn y byd yma 

T’r cyfiawnion dynion da ; 

Rhyw ofid ennyd inni, 

Rhan dyn drwg i’m golwg i; 

A’r llwydd yn digwyddo, 

I ddyn drwg rhyfedd iawn dro, 

Ac oedd gymmwys o ddwys ddawn. 
Oreu cof, i wr cyfiawn. 


Canmolais, deiliais bob dydd, 
Union a da lawenydd, 

Goreu mwyn, heb gwyn, heb gur 
I ddyn, meddaf, o’i lafur, 
Dreulio mewn cymhedroledd, 
Sirioldeb wyneb un wedd, 

O’r moddion union ennyd 

A roes Duw tro byw’n y byd. 


Ceisiais wybod, hynod hwy], 
Doethineb da waith anwy]l, 

Edrych yn graff ar drafferth 

A wneir mewn byd swrthlyd serth ; 
Rhai beunydd ar bob ennyd 

O’u bodd sy’n dilyn y byd, 

Dydd a nos nid arosant, 

Ar ol gwaith bydol yr Ant. 


Yna’r edrychais ennyd 

Ar waith y Duw byw’n y byd, 
Er chwilio i orchwylion 

Yr Arglwydd benllywydd llon ; 
Ni all y doeth, dradoeth dro, 
O'i fwriad er myfyrio, 

Na neb ddwyn allan i ni 
Ragluniaeth i’r goleuni. 


Lewis Hopkin. 





ont 
PEN. IX. 


x1 Damwain y bywyd yma, 
Tr drwg wr du wg a’r da: 
Un ddull yw llaw Duw’n ei ddal, 
A’i droion (byd o dreial) 
Ei gas a’i gariad, mewn gwir, 
A’i wedd oll ni ddeallir. 


2 Marw wna bychain a mawrion 
Wr brau o bob gradd o’r bron, 
Ei hwy], ’does disgwyl i’r doeth, 
Ronyn yn well na’r annoeth ; 

Y da oll i dywyllwg 

A droir yn gystal a’r drwg : 
Y da a’r annuwiol dig 

I gyd yn gymmysgedig, 


3 Arhai wrth edrych ar hyn, 
A’u gwarthus dybiau gwrthun, 
Ymront i fyw’n annuwiol, 
Ymhob maswedd ffiedd ffol ; 
Eu trwch arferion a’u tra, 
Dwys drawiad a’u dystrywia.- 


4 Ond i’r byw fe noda’r byd, 
Ragoriaeth ar y gweryd : 


5 Ca’nt rybyddion ffrwythlon ffraeth, 
Mawr alwad o’u marwolaeth, 
I edrych, rhoi diwydrwydd, 
Ar bob arfer syber swydd, 
I ddwyn ymlaen ddaioni, 
Rhinweddol trwy freiniol fri. 


6\Pan bo’r aflan syfrdan swydd, 
Uwys doriad mewn distawrwydd, 
i nwydau cyfnewidiol, 
Afreolaidd, ffiaidd, ffol, | 
Wedi dwyn 4’u hachwynion, | 
I idistawrwydd swydd heb son. 








328 





7 Yn awr nac ymflined neb 
O’th wyniau am ddoethineb ; 
Rhagluniaeth Duw byw heb wad, 
A’i ddwyfol hir oddefiad, 
Cymmer (ac arfer eu gwedd) 
Dy ran i godi rhinwedd, 
O glodydd beunydd i’th ben 
Llywydd, ac wyneb llawen, 


8 Glan yw ceisio byw’n y byd, 


Yn burion mewn syberwyd ; 
Cadw bob awr, yn awr er neb, 
Da wirdaith mewn diweirdeb. 


9 Duw, er diniweidrwydd dwys, 


Mor odiaeth, ymharadwys, 

I’r dyn ordeiniodd er da, 
Luniaidd ymgeledd lana ; 

Er cyfran o’i ddiddanwch, 
Mewn trafferthion troion trwch ; 
Addas rhoi cyfran iddi, 

*Nol ei maint o’i braint a’i bri. 


10 Ymhob cyflwr siwr neu swydd, 


Dal adsain dy ddyledswydd, 

Dy fywyd fel hyfryd haf, 

Gain hoywych yw’th gynhauaf: 
Pan el y corph i orphwys, 

A’th ben dan y ddae’ren ddwys, 
Mae pob gwaith sydd faith i fod, 
O d’yrfa wedi darfod. 


11 Llwyddiant byd er bryd a brys, 


Ni roed oll ar dy’wyllys : 
Y cry’ a’r doeth, croyw ar dir, 
Disymmwth dau a siomir : 


12 Eu dych’mygion hoywon hynt, 


Er addo llawer iddynt, 
Daw rhyw ddamwain druain dro,/ 
Dew foddion i’w difuddio 





13 


14 


1§ 


16 


17 


18 





329 


Neu farwolaeth helaeth hynt, 
Dyna ddiben am danynt. 


Ni ddwg hyn ronyn er neb 
O anair i ddoethineb : 


Can’s gwelais wr gryfdwr gras, 
Dianair t’lawd mewn dinas ; 


Trwy bwyll wr didwyll da dyb, 
Yn hoyw wych yn ei hachub ; 
Ei ddinaswyr mewn hwyr hynt, 
Och wael wedd, uchel oeddynt, 
Anghyfiawn am anghofio 

Ei gariad wir fwriad fo’. 


Ar hyn mi dd’wedais yn rhwydd, 
Anfedrus yw’r ynfydrwydd, 

Fod doethineb wyneb iach, 

A’i gynnydd sy’n amgenach, 

Na holl foddion breisgon brau, 

O byrth y byd a’i barthau : 

Etto’r t’lawd er gwawd mewn gwir, 
Ddwys doriad ddiystyrir : 
Diystyrir ei ’stori, 

Hwyr iawn y gwrandewir hi. 


Geiriau gwr coeth doeth diwad, 
Diau y cant wrandawiad, 

Dwys dirion mewn distawrwydd, 
Gan wir pwyllog serchog swydd ; 
Yn well na bloedd gyhoeddus, 
Dwl a fo’n brwysgo mewn brys, 
A’i druth yn llywodraethu, 
Ynfydion afloywon lu. 


Da yw doethineb y dyn, 

Hoff euraid fel offeryn, 

I gynnal gwlad dremiad drwch, 
Deg olwg mewn diogelwch, 


ten se ing 








33° 





Y traws dichellgar er tra, 
Dan ystryw a’i dinystria. 
Epwarp Evan. 


PEN. X. 


Megis gwybed drewedig, 

Mewn ennaint er braint er brig, 
Y dyn o rinweddau da 

Un anurddas a’i nyrdda ; 
Drygair i wr drig ar ol, 

Un ffoledd cas anrasol. 


Byd draw yw deheulaw’r doeth, 
Duw’n ei gof dyna ei gyfoeth, 
Mae’r ffol yn ymorol mwy, 

I osod ar y llaw aswy. 


Calon angall sy’n pallu, 

Mal dyn dan rhyw gwmmwl da, 
Rhodiad a ffordd rhyw adyn, 
Tr doeth a gyhudda’r dyn. 


Os cyfyd yspryd oespraff, 
Rhyw benadur prysur, praff, 
Diarbed, yn dy erbyn, 

Bydd di bwyllig ddiddig ddyn ; 
Ei gas dig fe ostega, 
Ymostyngiad diwad da. 


Gwelais tan haul 4’m golwg, 
Un tro o ganlyniad drwg. 

Bai yn llaw rhyw benllywydd, 
O ddwl gamsyniad i’w ddydd. 


Yr angall yn cael dringo 

I ryw fawrswydd dramgwydd dro ; 
A’i well ef, doeth bendefig, 

Tu is ei law draw a drig; 











7 


9 


10 


It 


12 


1S 


33 


Gwneud 0 weision waelion wedd, 
Farchogion fawr wych agwedd 
A’r doethion union yno 

*N weision traed, synn yw y tro, 


A dorro glawdd dyfnglawdd du, 
Bryd awchus er bradychu, 

Un fodd i’r pwil yn y fann, 
Hwnnw a syrth ei hunan ; 

A wnelo ddrwg du-wg donn. 

A dig rhwng cymmydogion, 
Caiff dal un fath a’i frathu 

Gan rhyw ddyn cas diras du. 


Y gwr a symmudo garreg 

Terfyn y tyddyn nid teg ; 

Fe ddigwydd rhyw dramgwydd dro 
Ddial oer i’w ddolurio ; 

Niwaid, chwithder, a cherydd 
Ddaw bob traha rhyw ddydd. 


Diflas anaddas i ni, 

Haiarn miniog heb hogi ; 

O wthio mewn annoethedd, 
Nid oes bleser hoywder hedd, 
Lle na b’o rhin doethineb, 

Ei waith yn dda ni wna neb. 


Briw aethus sarph yn brathu, 
Anian dig bair wenwyn du: 

Drvwg eiriau, diau sy’n dwyn, 
Gwaneg nid llai ei gwenwyn. 


A geiriau da y gwr doeth 

Sydd rasol urddol eurddoeth ; 
Geiriau y ffol sy’n gyrru 

Hwn i dramgwydd dilwydd du. 


Chwedlau o enau annceth, 

A’i eiriau ni ddechrau’n ddoeth ; 
Diwedd rhai’n, eu sain a’u swydd, 
Anfedrus, yw ynfydrwydd. 





332 





14 


15 


16 


17 


18 


79 


Mal gwr f’o aml ei eiriau 

Mewn ‘madroddion gweinion gau, 
Ni Wyr undyn o’i wrando, 
Gymhendod, o’i faldod f’o. 


Blin iddo tra b’o’n y byd 
Yw Ilafur ffol oll hefyd ; 
Ni fynn, ac ni fedr fyned 
I ddinas gras a iawn gred. 


Gwae’r wlad f’o heb rad heb rin 
A bachgen arni’n frenin ; 

Heb ddeall iawn cyfiawn cu 
Weithian i lywodraethu ; 
Cnawdol ddynion, blinion blaid, 
Annoethion yn bennaethiaid ; 
Yn lle gwneud barn gadarn gu, 
Sirio ac ymbleseru. 


Duw rhy les da yw i’r wlad, 

Fo a llon union ynad, 

Yn d’od 0 lin brenhinol 
Llywydd da llwydd o’i du ol 

A seigiau’r tywysogion, 

Yn gymhedrol, llesiol, llon, 
Heb un dydd boreuddydd brau, 
Rhoi blys ar ryw bleserau. 


Tyr diog dirywiog dro 

Fe welir yn adfeilio ; 
Anniddos fydd anneddau 

Y llaes na fynno wellhau ; 
Crefydd ddrylliog y diogyn, 
O hyd sy’ debyg i hyn. 


Darparant, arlwyant wledd, 
A gwin, a phob digonedd ; 
Paer hyn i’r lon galon gu 
Yn uchel lawenychu ; 

Am arian cair pob mawredd, 
O fewn byd hyd fin y bedd. 








[BACHE Gane ALOGICAL LIBRARY] 
333 


20 Na dd’wed ddrwg gilwg dan gel, 
Du ergyd yn y dirgel ; 
Nid teg peth nas beiddit ti 
Heddyw er dim gyhoeddi, 
Am dy frenin tra’n rino, 
Neu rheg i benaeth na ro: 
Canys fe ddaw (braw i’m bron) 
T’r goleu bob dirgelion. 


Lewis Hopkin. 


PEN. XI. 


1 Dyro iawn rodd o’th foddion, 
Er cynhaliaeth lluniaeth llon, 
Wr odiaeth lle bo rheidiol, 
Yn awr i’r gweiniaid sy’n ol. 


2 Gwna gariad, tra cariad cu, 
Da foddion yn dy feddu, 
*Rwy’n addef, am na wyddost, 
Er dy fryd, a’th fyd, a’th fost ; 
Na byddi’n d’lawd, frawd di fraint, 
A di hoen yn dy henaint. 


3 Gwel faint y cymmylau fry, 
A dwfn iawn yn defnynu, 
Ffraeth lanwad er ffrwythloni, 
Dioer naws ein daear ni; 
A’r coedydd a’u ffrwythydd ffraeth, 
Yn torri o’u naturiaeth 
Allan eu nodd, gan roddi 
Rhyw borthiawn ymborth i ni ; 
Ni cheir eu ffrwyth i’n llwytho, 
*Nol cwympo rhai’n druain dro ; 
Dysg yw hyn i bob dyn byw, 
Addysg i wneuthur heddyw 
Ei ran mewn bywyd iawn rhi, 
Dinam o bob daioni. 











334 


4 Synn ar y pryd presennol, 
Ni Wyr neb am yr un ol ; 
Torr ar draws pob anhawstra, 
Ié, er dim, i wneuthur da; 
Haua’n dy faes, heb laesu, 
Hadau rhinwedd lanwedd lu, 


5 Ni wyddost ti, er bost bur, 
Dirwan wyt droion nattur ; 
Etto gwna neu weithia’n wych, 
Wr iawn oll, yrhyn ellych ; 
Duw’n rhwydd, os ef a’th lwydda, 
A’i dwg i ganlyniad da. 


6 Yn forau mewn iawn fwriad, 
O bryd hau bwrw dy had ; 
Diles it? ddala dwylo, 
Ar y prydnhawn drwch iawn dro ; 
Ni ddeui di i ddeall, 
O ran Ilwydd yr un a’r Ilall ; 
Gallant amlhau’ch dau mewn dol, 
A’u cynnydd yn dycciannol. 


7 Gwir felus eu gorfoledd, 
Bendithion byd hyfryd hedd 
Gan Dduw o’i bron ?’n llonni, 
Mewn hedd yn rhyfedd eu rhi. 


8 Ond pe bai swydd mewn llwyddiant, 
Y gwr i fyw flwyddau gant, 
A phorthi flys warthus wedd, 
A’i fwriad mewn oferedd, 
Nid yw llawenydd y dyn 
Anwadal ond munudyn: 
Cyfyngder awr dramawr drwch, 
Drosto rydd fwy o dristwch, 
Nac a gafas ddiflas ddydd 
Tw lanw o wag lawenydd. 


9 Ti wr ifangc, heb drange dro, 
Taerwych sydd am anturio, 
Profi’r byd sydd fel hudol 
I bob maswedd ffiedd ffol ; 








Io 


Dos yn awr dewis yn wych 

O warthrudd bob rhyw wrthrych 
Oll o’r bron er dy lonni 

Mewn modd Ilawen grechwen gri, 
A phob difyrrwch di ffydd, 

T’r galon er mawr g’wilydd ; 

Gwel rybudd, gwybudd mewn gwir, 
O’th alwad gwn fe’th elwir, 

T’r farn fawr er neb 

Etto i roddi atteb, 


Am hyn y llange rhag trange 


Dyled it’ gadw @ olwg, 
Iawn odiaeth ar dy nwydau drwg, 
Mewn iengctyd brycheulyd brau ; 


Berwant a gwyniant yn gas, 
Neu dorrant yn wyn diras, 
Allan gan lid y gwridant, 

Yn benrydd er c’wilydd cant, 
Pryd arall drwy wall ar dro, 
Hwy doddant i’th gystuddio, 
A golwg mor ddigalon, 

Drwy orthrymder brudd-der bron, 
Tueddiadau chwantau chwyrn 
A godant etto’n gedyrn, 

O’r bron am eu boddloni, 
Yma wr cred mawr yw cri ; 
Arweiniant denant y dyn, 

Du alwad i’w eu dilyn: 

Yn ol eu dilyn ar naid, 
Annoeth i nafu’r enaid: 
Daw’th gydwybod drallod dro, 
Du amnaid i’th gondemnio, 
Am roi dy nerth anferth fu, 
Annoethaidd i was’naethu 

’R fath elynion geirwon gau, 
Anwadal a’th anwydau, 

A’th dueddiad tremiad trwm, 
Heb ras yn erbyn rheswm ; 


335 


Sn 





336 


Am hyn yn gadarn arnynt, 
Cadw lywodraeth helaeth hynt. 
Cyn eu meithrin i’th flino, 
Mewn cyfyngder drymder dro, 
Trwy effaith anhywaith haint, 
O anhunedd mewn henaint. 


PEN. XII. 


Cofia dy Greawdwr cyfiawn, 

Yn dy iengctyd, llwyddfyd llawn, 
Yn dy iechyd hyfryd hedd, 

Cyn henaint, cyn anhunedd, 
Cyn yr amser trymder trwch 

I ddyn nad oes diddanwch. 


Cyn colli’r goleuni glan 

Yn nyddiau oed aniddan, 
Cyn d’od dan drwm gafodydd, 
Alar dwys, heb oleu’r dydd. 


Daw cystudd awr brudd wr brau, 
Ond odid 4 gwendidau, 

Dolur i’r pen a’r dwylo, 

A chryd a ddaw draw rhyw dro; 
Y cefn a’r cluniau, cofiwch, 
Crymmant, gollyngant i’r llwch, 
Heb aelod yn bod na b’o 
Gwendid a gwayw yndo ; 

Du haint a methiant, di hedd, 
Awr dynn, a ddaw i’r dannedd ; 
T’'th ran o honynt ni thrig 

Och wedyn ond ychydig, 

A’r golygon wiwloh wedd 

A’n dywyll yn y diwedd. 


Cyn dy gau accw’n dy gell 
Yn glaf o fewn dy ’stafell, 
O dy wely i d’aelwyd, 

Er byw heb flas ar y bwyd: 











337 


Lleia ’stwr fel llais ’deryn 

Awr dost wna flinder i’r dyn, 

Heb ddim pleser, mwynder, maeth, 
Ar ddyriau, na cherddwriaeth. 


Ofni pob peth gan fethiant, 
Braw yn y ffordd, bryn, a phant, 
A’r pen mor wan, druan dro, 
Yn ollawl fel na allo 

Esgyn rhag tremyn tramawr 

O7i le na disgyn i lawr, 

A blodau’r bedd fydd heddyw 
Ar ei ben mae’n flinder byw: 
Ysgafnder yn drymder drodd, 
Bellach pob chwant a ballodd ; 
Rhoddir ef i gartrefu 

Mewn oer annedd dyfnfedd du, 
A’r rhai oddeutu’r heol, 
Galarant, wylant, o’i ol. 


Cyn drylliad a briwiad brau 
Llon anian y llinynau, 

Cyn torri eu naturiaeth 
Llestri bywyd fwynglyd faeth ; 
Liestri’r galon a’r fron frau 

A ollwng fel priddellau ; 

Dyn mwy ni all dynnu maeth, 
Torri wna troell naturiaeth. 


Yna dychwel heb gelu 

Daear i’r ddaear oer ddu, 

A’r yspryd ennyd einioes 
Ddiau rhan at Dduw a’i rhoes. 


Pob peth medd y Pregethwr, 
In’ sydd flin wagedd yn siwr 


Y Pregethwr dysgwr doeth 

A rannodd ddysg i’r annoeth, 
Fawr waith ystyriodd o’i fron, 
I wybod diarhebion, 








338 


I90 


Ir 


12 


13 


14 


Chwiliodd ni alwodd yn ol, 
Mynodd eiriau dymunol ; 
*Sgrifenodd, rhoddodd er hedd, 
Eiriau union wirionedd. 


Geiriau y doeth a’i gerydd, 

Nid dwl, ond fel swmbwl sydd, 
I’n cymmell ni o’n camwedd 

T’r ffordd union wiwlon wedd, 
Daliant fel hoelion dilyth, 

Ac ni syflant byddant byth, 

Ei addas wirioneddau 

Sydd sicrwydd, nid celwydd cau ; 
Rhoddwyd, gosodwyd eu sail, 
Heb ffug gan un pen bugail. 


Cymmer, fy mab, rhag camwedd, 
Y rhai hyn ynt eiriau hedd, 
Oreu budd i’th rhybyddio, 

Na oeda awr dramawr dro ; 
Liafur yw gwneuthur llyfrau, 
Diddiwedd rhyfedd barhau, 

A darllen ar bob ennyd, 

Blinder tynn yw hyn o hyd. 


Hyn yw’r swm o’n rhesymau, 
Ofni’r Arglwydd rhwydd barhau ; 
Ac ufuddhau o frau fron, 

Eirch mwynaidd i’w orch’mynion, 
Dilys hyn ydyw dyled, 

Pob dynion gry union gred. 


Canys y Tad, ein Duw cadarn, 
Ar fyrr ddwg bob peth i’r farn ; 
Gwir brawf daw yno ger bron, 
I’r goleu bob dirgelion, 

Er ei gelu i'r golwg 

Y da a ddaw draw a’r drwg. 


Lewis Hopkin. 








339 
CAN I. 


Ynghylch Creadigaeth y Byd, a Chwymp Adda, a’i 
adferiad drachefn i fywyd ——Ar ddull ymddiddan 
rhwng y Drindod a’i Briodoliaethau. 


Cyn creu na Ilunio y byd ac sydd ynddo, 
*Rhoedd Chaos fel ogo ddwl yno’n ddilun ; 
Lle gorwag arswydus, gymmysgfa ddidrefnus, 
Echrydus, dra gwarthus a gwrthun. 


Jehofa’n dra rhyfedd, o fwriad ei Fawredd, 
Drwy gyngor diddiwedd, da rinwedd, Duw dri ; 
Ei yspryd anadlodd ar wyneb y dyfroedd, 

Ac yno fe luniodd goleuni. 


A lluniwyd y nefoedd rhwng dyfroedd a dyfroedd, 
A chasglwyd i’r moroedd aberoedd y byd ; 

Y ddaear ddug lysiau hoff rinwedd, a phrennau 
Llawn hadau di efrau da hyfryd. 


Gwnaeth Duw oleuadau, Haul, ser a phlanedau, 
*N arwyddion tymhorau di loesau da lwydd ; 
Ehediaid a physgod, ’nifeiliaid, bwystfilod, 

Yn barod iawn eurglod wnai’r Arglwydd. 


Ac mewn chwe’ diwrnod, mae’r hanes mor hynod, 
Gwnaeth Duw’r byd yn barod anneddfod i ni, 

A gwelodd mai gwiwlon oedd hwy] ei orchwylion, 
A’u hansawdd o union ddaioni. 


Duw luniodd ddyn hefyd o’r ddaearen war briddlyd, 
Yn arglwydd yr hollfyd mewn bywyd diball ; 

O’i asgwrn yn rhyfedd y gwnaeth iddo ’mgeledd, 

Ac nad oedd iawn eurwedd un arall. 


Fe roddwyd hen Adda, a luniwyd yn gynta’, 

Ar ddelw’r Gorucha’ 0 lana wedd lwys ; 

A’r wraig wnaed o’i asen i drigo’n dra chymmen, 
Yngardd wen bur Eden Baradwys. 


Ca’dd fwytta bob munud o firwyth Pren y Bywyd, 
A phob rhyw bren hefyd, er hawddfyd a hedd, 





340 


Ond un Pren Gwybodaeth, rhag dygyd marwolaeth 
Ar ddyn a’i hiliogaeth wael agwedd. 


Ond Efa’n ddiammau, wrth dremio ar y ffrwythau, 
Mor deg yr afalau yn Ilwynau gerllaw, 

A dwyllwyd gan Satan i’w profi hwy’n fuan; 
Bwyttaoedd Adda ei hunan o honaw. 


Ac felly’n dra chynnar, y dyn wnaed o’r ddaear 
Aeth yn wrthryfelgar ystrywgar was drwg; 
Fe redodd hwn chwippyn i dorri’r gorchymyn, 
Drwy wrando ar y gelyn oer gilwg. 


Y dyn pechadurus a’i heppil anhappus, 
Waith pechu’n g’wilyddus, truenus fu’r tro ; 
Ei gyflog ddyledol, trwy farn ddibartiol, 
Oedd marw’n drag’wyddol, drwg iddo. 


Fe orfu iddo symmud o’r berllan, fab oerllyd, 
Waith pechu mor aethlyd, anhyfryd fu hyn; 
Nid oedd ef ddim cymmwys i’w adael i orphwys 
O fewn i Baradwys bur wedyn. 


Ond merched y Drindod, a’i rhinwedd mor hynod, 
Wrth weled y pechod digymmod mor gas, 
Oeddynt yn ymddiddan ynghylch y dyn truan, 

A’i gyflwr anniddan anaddas. 


Dywedai Gwirionedd, fe haeddai ei fawr gamwedd 
Farwolaeth ddi ddiwedd, O rhyfedd yr hynt ; 

Y bai sy’n gwilyddus, tra gwrthun a gwarthus, 
Truenus, anhwylus, iawn helynt. 


Yn awr mae’r dyn cnawdol tan ddyled anfeidrol 

Tr Brenin trag’wyddol ddedwyddol Dduw Dad, 
Does ganddo geiniogwerth ond bratiau amhrydferth 
Liwyr anferth a dinerth ei dyniad. 


Cyfiawnder am hyny oedd bellach yn traethu, 
Mae’n rhaid iddo dalu heb ballu, fab hyll, 
Am fyw’n wrthryfelgar i’r Brenin disiomgar, 
Neu fyn’d i’r du garchar, dig erchyll. 





3at 


Trugaredd yn ymbil, tros Adda ddyn eiddil, 
Na thro, er ei wrthgil, mo’th wegil a’th wg, 
O gwrando dad unwaith, na fwrw ef ymaith, 
A derbyn hwn eilwaith i’th olwg. 


*Roedd Heddwch yn crio, oes neb all fechnio, 
Neu dalu dim drosto, waith digio Duw Dad, 

Er maint oedd y trosedd, oes un ffordd i gyrraedd, 
Mo eirchion Trugaredd trwy gariad. 


*Roedd Duw Dad o’i fawredd yn hoffi Trugaredd, 
A Heddwch un agwedd, air gwaredd mor gu ; 
Dywedai’n gariadus, maddeuaf yn ddilys 

Os caf drwy iawn hwylus, fy nhalu. 


Ni allai cnawdolion, na sanctaidd angylion, 

Fyth dalu’r dyledion a’r holion, er hedd ; 

*Doedd dim ond marwolaeth drag’wyddol ysywaeth, 
I ddyn a’i hiliogaeth wael agwedd. 


Daeth yno ddoethineb air etto i roi atteb, 

Er gwneuthur cyttundeb cysondeb cu swydd ; 
Nid oes ond ufudd-dod’r ail Berson o’r Drindod, 
All dalu’n iawn eurglod i’n Harglwydd. 


Dywedai’r ail Berson o’r Drindod sancteiddlon, 
Os byddi di boddlon y tirion Dduw Tad, 

Myfi a feichniaf, a’r dyled a dalaf, 

Hyn oll a gywiraf drwy gariad. 


Dywedai’r Glan Yspryd, da iawn ydyw hefyd, 
I ddyn gaffael bywyd uniawnfryd yn ol, 

Myfi fydda’n wastad, tros amser ei brofiad, 
Tw helpu trwy gariad ragorol. 


Duw Tad a’i hanfonodd, Duw’r Mab ufuddhaodd, 
Duw’r Yspryd gyttunodd mewn Ilwyrfodd er lles, 
Er gwneuthur cyfammod tros ddyn am ei bechod ; 
Rhyfeddod wir hynod yw’r hanes. 


A phan ddaeth cyflawnder wir ymsawdd yr amser, 
Do’ i'r Mab o’r uchelder wir bwer i’r byd, 


me 








342 


I fyw mewn cnawdoliaeth a dioddef marwolaeth, 
Er talu iawn helaeth anwylyd. 


Rhyfeddol, rhyfeddol ! yw’r cariad tragywyddol; 
Lle’r oeddem yn farwol, gresynol fu’r son, 

Fod bywyd na dderfydd i’w gael i dy Ddafydd, 
Llawenydd wiw ddedwydd ’ddewidion. 


Dewch bellach rhai Ilwythog ac sydd yn flinderog, 
A thlodion anghenog heb geiniog i gael, 

Cewch fyw yn ddiadfyd, cewch win a lIlaeth hyfryd, 
Cewch fywyd di ofid dda afael. } 





Mae’n rhaid i’r dyn egwan ymadael a’i hunan, 
A myned i’r anian oreulan wir ras, 

A byw’n ostyngedig, yn isel, yn bwyllig, 
Yngwisg y buredig briodas. 


Pa fodd w’i’n rhyfeddu hil Adda sy’n pallu, 
I Grist lywodraethu er hynny ar y rhai’n, 
Ond byw mor ysmala heb ofni’r Gorucha’, 
Fel ped fa’r byd yma ond fel damwain. 


Ond gwnelom a wnelom fe ddaw’n Farnwr arnom, 
Hwn os gwrthodasom 4 drwom rhyw dro ; 
Ei arswyd a’i ddychryn, gwae, gwae i’dd ei elyn, 
Ar ol yn flin ddygyn ei ddigio. 
L.H. 


ENGLYNION O GOFFADWRIAETH AM 
LEWIS HOPKIN. 


1 Am Lewis ddilys feddyliau—mor wych, 
Mawr oedd ei gynheddfau ; 
Llef a rof rwy’n Ilwfrhau, 
Anniddan yw fy nyddiau. 








343 


Rhyw anaf gwaelaf i’m gwelir,—inneu, 
Fy einioes ddattodir ; 
Byr yw’m swydd, fe’m trosglwyddir, 
Ar ei ol o’r daearol dir. 


Mae ’fe ’nawr yn fawr ei fyd,—gobeithiaf, 
Mewn bythol ddedwyddfyd ; 
P’am yr wylaf cwynaf c’yd, 
O’m hanfodd am ei wyrnfyd. 


Gwyn fyd wych symmud o’u swydd,—y meirw 
Sy’n marw yn yr Arglwydd, 
Gorphwysant warant wiwrwydd, 
Da iawn eu lle Duw’n eu Ilwydd. 


HIR A THODDAID. 


Yn iach i Lewys, iawnwych oleuad, 
Yn iach wir gynnil iawnwych aur ganiad, 
Yn iach dda englyn iawnwych ddeongliad, 
Yn iach unodlau iawnwych anadliad, 

Yn iach bwyll ddidwyll ddywediad araf, 
Yn iach gywiraf iawnwych agoriad. 


Un o’r anaelaf wy’n yr anialwch, 

Dyma hwyr drwstan, daw i’m hir dristwch, 

Colli dwys fawredd, call-was difyrrwch, 

Gwr o fryd geirwir, goreu frawdgarwch, 
Mwynwedd a rhyfedd arafweh ar If, 

Gwiwlan i’w deulu, glan dawelwch. 


Ceisiwn ei ddilyn, cu w4s, iawn ddaliodd, 
Gyffes ei obaith, hwyrfaith o'i wirfodd, 
Ffraetha iawn brif-fardd, ei ffrwyth a brofodd 
Ei gur yn ddyfal gwirion oddefodd, 

O’r sarn Iér cadarn, a’i cododd e’ fry, 
Ar law Dduw Iesu wir le a ddewisodd. 


Epwarp Evan, 















































347 
LLANOVER MS. No. 1, p. 361. 


[Copied from Iolo Morganwg’s hand by the Rev. 
Evan Davies, Vicar of Llanover]. 


Enctynion at Lewis Horcin rarpp o Lynocwr, 
ym Morcanwe. 


1 O wasdadtir ir eirian—yr hynaws 
Wyrenig wladforgan 
A yrais wawd ddierwan 
i'w thir serchawg berchawg bann 


2 Cenais drwy hydr amcanion—oleuwawd 
it Lewis ben feirddion 
Do heuais wawdiau hoywion 
D’eurwaith od dros dir a thonn 


3 Lewis dy waith goleuwych—a luniaist 
drwy Lonwedd ynodwych 
ag eorthryn yw gwrddrych 
diddan gwiw’r prydyddion gwych. 


4 Neud wyt yn fardd hardd urddawl—uwch amraint 
a chymro cynhwynawl 
wyd asiwr wawd dewisawl 
heb dy fath cdn pawb dy fawl. 


5 Addurn Morganwg hyddawn—yr ydwyt 
wr rhadawl rhinweddlawn 
Cofus tra byddo’r cyfiawn 
bydd d’odlau coeth llwyrddoeth lawn. 


6 Pencerdd od parod peraidd—wyt ’r enwog 
wr rhywiog caruaidd 
gwyddost rheolau gweddaidd 
a grym barddoniaeth oi gwraidd. 


7 Taeniaist farddoniaeth tyner—od aren 
drwy diroedd hil gomer 
Rhoest fychweg fandeg fwynder 
ith arwest llon tirion ter 





348 


8 Rho etwaeth helaeth olau—o Lewis 
drwy: Loywion bryddestau 
danfon dy wiwion weau 
aren pefr yn bur i’n pau. 


9 Rho ddysge rhwydd hylwydd i olwg—y byd 
heb oedi’n bur eglwg 
o diroedd bann morganwg 
er troi’r dynion drengion drwg 


to Mae galon hyllion aneallus—gwyr 
ein Iaith gywrain weddus 
yn groch eu senn cynennus 
fer ein gnif o rif yr us 


11 Ein beirddion sywion ysowaeth—y sydd 
yn soddi mewn alaeth 
urdduniant eu barddoniaeth 
addwyn gu a eddyw’n gaeth 


12 Galon ein deg wiwlefn—a geisiant 
drwy gasedd rhoi anrhefn 
i nidro’n dysge mwyn hydrefn 
a throi’n barddoniaeth o’i threfn. 


13 Mae’r clerwyr anfyr ynfyd—anhyfedr 
yn anafu’n aeth byd 
y foddus wiw gelfyddyd 
mewn modd teryll hyll o hyd 


14 Wfit sothach lledach Ilidiog—hudwyr erch 
bid i’r rhain Laith difiog 
gwarthus a phoenau gyrthiog 
a chryd mewn cebystr a chrog 


15 Tro’th ddychan ddifam ddwyfawl—wiw gynil 
iw goganu’n ddidawl 
rho senn i watwar y sawl 
a gawdd y cymry gweddawl 


16 Cais troi’r fath gwl pwl o’n pau—od firain 
Cais adferu deddfau 








349 
Tawn addas a rhinweddau [iawnaddysge 
purion mad i’n gwlad yn glau 


17 Tro’r beirddion mwynion manol—hoff hygar 
o'i ffugiau anweddol 
(annawn hyll) tro ’nhwy’n hollol 
oi ffyrdd anghywrain a ffol 


18 Trwy orchest arwest eirian—puraf wr 
par i feirdd wlad forgan 
wybod yr hynod anian 
ar drefn ffraw sy’n ceiniaw can 


19 Rho fawrddysge gwir i feirddion—ein elfydd 
anwylfad a thirion 
Rho wawl mad i ddyniadon 
gwiw’r deheubarth Lawn barth* lon 


20 Rhoddaist drwy geingciau rhwyddion—ddysgeid- 
ddwys gadarn a rhadlon [iaeth 
do wawl drwy fuddiawl foddion 
yn glau i forganwg Lonn 


21 Bid i’th arfer ter mwyn tirion—barhau 
yn bur rhugl wr union 
er rhoddi llad rhwydd a llon 
haeddedig i’th wleiddiadon 


22 Bydd ffaw it anaw hynod—Trwy bur hedd 
Tra bo’r haul heb ddarfod 
bydd mawl ith ddwyfawl ddefod 
yn hardd tra bo bardd yn béd. 
diwedd 


* Loywbarth. 











35° 
LLANOVER MS. 1, p. 382. 
[Copied by the Rev. Evan Davies]. 
WRTH YMADAEL A LEWIS HOPKIN AI FAB A IEUAN LEWIS 


1 Och! oerdrwch tristwch trystan (y gadael 
y gwiwdeg o anian 
gwyr dwyfawl gwar a difann 
o gamrau glwys gymru glan 


2 O! bydd dydd dedwydd da odiaeth (etto 
er attal ein hiraeth 
y bo i’n gyffwrdd heb aeth 
yn wiwlan mewn anwyliaeth. 


3 Liwyddiant a ffyniant hoff union (a fo 
Tros fyth yn hyfrydlon 
I fy hollwych fwyn gyfeillion 
a diau nawdd Duw ein I6n 
Diwedd 1771 


LLANOVER, IOLO MSS. Vol. i, p. 333. 
[Copied by the Rev. Evan Davies]. 
Marwnab Lewys Hopkin. 


Tm elwch y bum eilydd 

Y gog ar flagurog wydd 

A chawn bob gwynfyd im chwant, 

A’m enaid yn lawn mwyniant 

Cawn irder i’m can eirdeg 

Ag awen dirf i'w gwén deg, 

Gwrdd a glwys oedd y gerdd glau, 

Tynned oedd ei seiniau. 

Awen lifawg yn loywfwyn 

fal ffrwd mai llifeiriai’n fwyn bi) 
Awen gain neud ergain oedd 

yn nwyfus fal haul nefoedd 

Yw dylud ni chaid alaeth 

ag ynghudd bob cybydd caeth. 








351 


Cefais fy myd hyfryd hardd 
yn degwch mwyn a digardd 
hedd a gefais im Ilais llonn* 
ac elwch im i’r galon, 
Galar nid oedd mewn golwg 
cuddiau’r byd ei aethlyd wg 20 
Gwae byrred dielwed yw 
Gorawen twyllgar hywyw, 
A gwenau niwlwedd gweinion 
y byd pand synllwyd ei sén. 
ebrwydd fal manod ebrill, 
y ffy’r cysgod gwaelnod gwill 
Orieu’n hedd ?eiriau ynt 
iw sywder melys ydynt, 
ond buan y diflanant 
i mwm oer a marw wnant 
i goll yr hawg gwill yr Ant 30 
Galar y difiog elyn 
a ddaeth ysywaeth yn synn 
gwae fi’r loes edroes yn drwch 
yn alar y mwyn elwch, 
Rhoed Lewys eurwawd lawen 
y Bardd yn isel ei Ben 
Lewys Hopcin ddiflin ddoeth 
ir ei gerdd a rhagorddoeth 
thoed eurfardd y Bryd3 erfawr 
Gwae fu’r trwch yn Ilwch y lawr 40 
Och afar och ddaearu 
ein Pencerdd gwar cerddgar cu 
mydrwr cain oedd fadiain fab 
yr euraidd awen arab 
Claddwyd y gwiwddyn cleuddoeth 
Bost Gwladforgan am gan goeth 
ei awen gain enwog oedd 
yn‘ felys ganau filoedd 
arwest rhagorganys eurin 
hufen iaith yn faith oi fin 50 
E brydai yn bur wiwdeg 
A genau doeth y gan dég, 
* cewen yn ffrwd brwd i’m bron. ?neud, pand. 3 iw eryd. 
iw. 








te et a ee 


352 





eon a gaid awen goeth 
iw sain harddwych synhwyrddoeth 
caid llén ag awen i’w gwaith 
yn burflawd drwyddi’n berffaith 
yn drynerth nodai* rinwedd 
yn ei nefawl wiwfawl wedd. 
Un oedd ef iw gan ddwyfawl 
yn rhwydd fyth y rhoddai fawl 
Clod syber awenber waith 
caniad eithafoedd ceiniaith, 
I bob gweithred foled iw 
canai’n hardd y gwinfardd gwiw 
cai ddilyth dragwyddoliad 
y gwrdd fawl, yn ei gerdd fad. 
Ni charai brydu chwerwedd 
gwaith gelyn anhydyn hedd, 
ni wnai gdn i drywanu 
y fron ysig ai dig du 
er maint o’r gan? ffreulan ffraw 
A ganawdd ni bu gwynaw, 
Diwyd y caid ei awen—Diau fe gaid 
wr clau yn cashau bob senn. 
O’r angau fradwr yngod 
a’th wayw syth, gwae fyth dy fod! 
o’th achos cawn fyth ochain 
a hyllt ein cur y mur main 
troest ein gwynfyd hyfryd hardd 
yn oergur blin a hirgardd 
Dygaist gan ein diddanwch 
Do drwy ffwyr yn Ilwyr i’r Ilwch, 
Dygaist brydydd gwawdrydd gwar 
ai hardd awen ir ddaear. 
Lewys bennillber bywydd 
yr awen lwys aren wlydd 
Car anwyl pob cywreinwaith 
iw fwriad a’i fryd maith 
Angau taer tad wyt ti 
un caled Brenin culi. 


ty can’d, gwelid. *gerdd, 


60 


7o 


80 


go 





Nodaist a’th lid annedwydd 

yn awr, lew dirfawr, ein dydd. 

Yr un i ti yw'r annoeth 

ac un a dawn geneu doeth, 

gyrri gall yn fall i’w fedd 

a’r annoeth gwae ni’r unwedd, 

hyll wibiwr, fal y lleban 

y perchi’r Doeth a’i goeth gan 

ith afael pund gwael y gwedd' 

y daw pob byw’n? y diwedd 

yn gryf y rhoi glin grafange 

ar bob rhyw du yw dy wange. 

Och Lewys fwyn addfwyn wr 

un ffurddoeth fu’n hyfforddwr. 

Yn addysg i weinyddion 

Awen glaer Morganwg lon 

Morganwg lwys olwg sydd 

yn anwyl gan awenydd 

gwlad y gan gleudeg wiwnaws 

a gwlad ber y mwynder maws. 

wylaw mae’r wlad wastad wén 

ar ddiwedd 3 am fardd awen. 

Claddwyd ei phencerdd cleuddoeth 

ei Bardd ei chadeirfardd doeth, 

och wylwn och o’i olaith 

canwn feirdd ein cwyn yn faith, 
Aeth o’n gwlad y gerdd fad fwys 

Ac elwch awen gulwys 

aeth y dawn aeth dywenydd 

a bwriad glwys a bryd gwlydd. 

aeth Lewys eiriaith lawen, 

aeth i’r arch ein parch a’n pén 

aeth gwr union llon i’r Ilwch 

oedd enaid pob diddanwch. 
Pam wylaf yn glaf i’m gloes 

a dylud cur i’m duloes 

a dal cof brwyn i’m cwyn cyd*+ 

y mwynfardd am ei wynfyd, 


tyn waeleiwedd. *cnawd. oer ddirwayw. 
4 Pam porthaf frwyn. 


353 


100 


TIo 


120 








cacao, 


354 


ac ynteu’n berlais gantor 
ei fawl gwrdd mewn nefawl gér 130 
Ym mro’r gwaw! y siriawl sant 
yn felus can ei foliant 
mawl i’r Ion dwyfawl Dofydd 
a’i rhoes o bob ing yn rydd 
a’i dug i’r chweg loywdeg wledd 
i nofiaw mewn tangnefedd 
Canodd yn iach i’r cyni 
sy’n ein byd anialfyd ni 
ni wyl fwy gWyn na brwyn brjd 
nai glwyfaw Pyth gan glefyd 140 
Diengawdd o wlad angau 
o’r byd brwnt i’r Bywyd brau, 
© gystuddiol farwol fyd 
i wiw benoedd y Bywyd* 
i ganu’r gerdd wingerdd wen 
yn? burffawd gainc3 heb orphen, 
accen haeddfawl cin hawddfyd 
a gan ef fyth gwyn ei ffd. 
Tra phair awen lawen lais 
a’i aml oslef meluslais, 150 
e gynnwys cerdd bob genau 
wiwlwys glad i Lewys glau 
Bydd senw i’r enw air hynod 
tra bo cén hardd bardd yn béd 
Awen gu’n accenu can 
y mawrgof am ei eurgan, 
Yn iach wr iawnwych wiwiaith 
yn iach, rhinwedd mwynedd maith 
yn iach brydydd dedwydd doeth 
wr ag irgerdd ragorgoeth, 160 
yn iach Lewys wych lawen, 
a’th syber iaith ber o’th benn 
y gerdd o’th fryd hygarddoeth 
A’th enw gwiw a’th awen goeth 
a’th rinwedd a’th fwynedd fyth 
eu dylud y Clodé dilyth. 166 


IoRWERTH MORGANWG. 
tj benoedd claer y bywyd. 7iw. Sfyth. 4a delira chlod, &c. 














DAGRAU YR AWEN 


NEU 


FARWNAD 


LEWIS HOPCIN Fardd, 


Oo 


Landyfodwg ym Morganwg, 


LORWERTH GWILIM 


O Drk-FFLEMMIN ym Morganwg 


a’i Cant. 1772° 


PON T—Y—F ON: 
Argraphwyd gan R. Tomas. 


M,DCC,LXXII. 


an a 





357 


DAGRAU YR AWEN. 


EWN Elwch mwyn a helaeth, 
Heb deimlo pwys oer-ddwys aeth 

Ar f? enaid, Oh mor fynych, 

Mewn llawenydd gwiw-rydd gwych, 

Y cyrchwn Lennyrch gorchweg 

Yr Awen dirf aren deg ! 

Cyni ni luddiai ’m Caniad, 

Ynghddd oedd Cir far a fad ; 

Tefin-wych ydoedd Seiniau 

Fy ngherdd chwég eglur-deg glau ; 

_ Fal ffrwd ferchus felus fwyn, 

E lifai f? awen loyw-fwyn; 

Gloyw mal y glain ergain oedd, 

Neu wiw-ferth haul y Nefoedd. 

Pa fawl ennyd hyfryd hardd — 
O degwch pir a digardd | 
A welais? pér a hoyw-lon 
Oedd f? oriau chwég Ilwyr-deg llon, 

Galar nid oedd mewn golwg, 
Cuddiai’r Byd ei aethlyd we. 

Gwae byrred dielwed yw 

Gorawen twyllgar hywyw, 
A gwenau niwl-wedd gweinion 
Y Byd anghlau brau o’r bron. | 
Ebrwydd mal eira Ebrill i 
Y ffy’r Cyfgodau gau gwill; | 
Te buan yn diflannu 
Mae oriau’n hédd ceinwedd cu. 

Galar 











(=3=) 
Galar orddifiog elyn 
A ddaeth yfowaeth yn fyn, 
A’i lym Loes e’ droes yn drwch 
Fy nhan i dryftan driftwch, 
Rhoed Lewis ffir (far yw’r fon,) 
Wr mawr-werth gyda ’r meirwon ; 
Rhoed Eur-fardd o Rad erfawr, 
Mawr yw’r trwch ! yn Ilwch y llawr. 
Och Afar! Och ddaearu 
Ein Pencerdd gw4r cerdd-gar cu ! 
Mydrwr cain oedd fadiain fab 
Yr Awen eir-wen arab. 
Claddwyd y gwiw-ddyn cleu-ddoeth, 
Oedd ffaw’r Beirddion ceinion coeth. 
Boft Gwiladforgan ffriw-lan ffraeth 
Ydoedd y Cerddwr odiaeth ; 
Te Haul Deheubarth hoyw-lan, 
A chléd i Gymru achlan. 
Ei Awen gain enwog oedd, 
A’i felus Gyrdd oe’nt filoedd ; 
Ei Arweft ydoedd eurin, 
A’i fawl-wiw gainge fal y Gwin. 
E’ brydai yn bar wiw-deg 
Odlau cymmen chwarien chwég ; 
Eu fain hardd-wych fynhwyr-ddoeth 
Oedd wyrth Awen ddien ddoeth. 
Rhoddai fwynder gwiw-ber gwych, 
Ac enaid i’w gyrdd cein-wych. 
Ei gein-waith oll a ganodd 
Mewn llengar gelfyddgar fédd : 
Ei addwynion wiw ddoniau, 
A’i glod a dywyna’n glau ; 
ywy & Mal 








( 4) 

Mal gleiniau floyw a gloywon, 
Yn ei hardd-waith Ilwyr-faith lon. 
Gorchanau geir-wych hynod, 
Union yw eu hanian od, 
Cywrein-waith lle cair rhinwedd, 
Yn ei nefawl wiw-fawl wédd. 

Un oedd ef heb Awen ddig, 
A roddai fennau rhyddig. 
Ni fedrai’r anwiw fydredd 
Milawg lais fy mal y clédd, 
Tra ynial yn trywanu 
Y fron yfig mewn dig du 
Chwyrniad fleiddig a dig don 
A geula waed y galon. 
Mewn chwerwder bréch ni’s trochai 
Ei Bin tég ond chwég a chwai 
A geiniai a hoyw ganiad 
Gléd pob Doethion mwynion mad. 

Os gweithred dda foledwiw 
Urddain gais rhyw eur-ddyn gwiw, 
A wnai gyffon ddangofiad, 
Yn union glaer yn ein Gwlad, 
Ei huniawn fawl a honnai, 
Ei gerddi chwég gwrdd a chwai, 
Eur-iaith wych ei araith wen, 
A’i hwyliai uwchlaw’r Haulwen ; 
Cai ddilys drag’wyddoliad 
Yn ei eur-gan fwyn-lan fad. 

Och! Angau du a chuall, 
Mér yw’n gwae, mawr yw ein gwall, 
O’th achos cawn fyth ochain, 
Hyllt ein curiau’r muriau main ; 





359 


Troeft 





360 


5) 

Troeft ein gwynfyd hyfryd hardd 
Yn oer-gur blin a hir-gardd ; 
Toraift Elwch o’n Tiredd, 
Trift yw’n nd torraift ein hédd. 
Lewis awengar lawen. 
Llyw’r Awenydd wiw-rydd wen, 
A ddygaift anafaift ni, 
Ar gannoedd rho’ift-fawr Gyni. 
Dygaift Brydydd gwawd-rydd gwar, 
A’i hardd Awen i’r ddaear. 
O’r byd, gwae ! dygaift i’r Bédd 
Wr rhywiog heddgar hywedd ; 
Gwr hynod am gywrein-waith 
Tawn-wiw Fab yr Awen faith, 

Oh ddigllon Gan Gwythlonedd ? 
Oet yn hyll pan eit 4’n hedd, 
Trwy ei ddwyn, tér ei Ddoniau, 
I lawr i’r Bedd cul-wedd cau ; 
Nad aethai, Gdn adwythig, 
Gennyd ti i ddofi ’th ddig, 
Ugeiniau o Hurthgennod, 
Wag Lu ni arddelw y Gléd ; 
A gado’n Pencered gwiw-deg, 
Glau-was doeth, i gael oes deg. 

Oer-dad ing erioed wyd ti, 
Er y Byd nid arbedi 
Wr doeth od hyglod eglur, 
Mwy na’r Lleban fyfrdan fur ; 
Ti wthi’r Call i fall fédd. 
A’r Annoeth, gwae! yr un-wedd. 
I’th gréf adwythig grafange 
°R 4 pob rhyw, du yw dy wangc. 

Och! 





361 
cre), 


Och ! Lewis eir-wych lawen, 
Ein parch, ein Hurddas a’n pen, 
Mae penyd trwm i’n poeni 
Byd hyll yw bod hebod ti. 
O’th golli ochi ’n uchel 
Mae’r Beirddion hoff union ffel ; 
Culi a draidd bob Calon, 
Mor irad a Rhwygiad Rhén. 
Ym’ Jorwerth rhoes drwm hiraeth, 
Archoll graen fel fyth-flaen Saeth ; 
Dylif o Ffrydiau heli 
A lwyda ’ngrddd oer-brudd i ; 
Cwynfan mewn Cyfteg anfad 
*R wyf o’th 61, wr moddol mad ; 
Cyllell im Bron oedd colli 
Dy wiw-ras Gymdeithas di, 

Och ! p’am, wr dinam doniol, 
Yr eid, heb ado ar 61 
Dy lon addwynion Ddoniau, 
Leuro’n Gwlad 4 rhin glau ? 
Gyd 4 thi, Wr mawr-fri mwyn, 
E’ eddyw’r Awen addwyn; 
Hiraeth oi hdl a erys, 
Ym mhob man mewn Lian a Llys. 

Brydyddion gwar, galarwch 
Yn Ilwyr, gwaith rhoddi mewn Ilwch 
Eich Cynnor, oedd wych gannerth 
Yr Awen gain fadiain ferth. 
Aeth Lewis -eur-iaith lawen, 
Aeth parch ein Hiaith wiw-faith wen, 
Aeth Doniau, aeth Dywenydd, 
Aeth yr Awen lawen wlydd, 

Aeth 











362 


C72) 
Aeth Gwr union Ilon i’r Llwch, 
Oedd Enaid pob diddanwch. 
Wyla Forganwg wiwlan, 
Aeth @’ Anrhydedd gloy’-wedd glan ; 
O lwyr-wedd Oh! galara, 
Aeth dy Gerddawr dawn-fawr da, 
Aeth d’ unig Foft, toft yw’r tawl 
A gafas dy gléd gwiw-fawl. 
wae! darfu llon farddoni 
Cyrdd eur-wedd trwy’th Diredd di ; 
Y ganghenog Gynghanedd 
(Aeth i fil,) a aeth 1 Fédd; 
A’r Awen ffraw a dawes, 
Gan faint ei thrym-haint a’i thrés. 
Mae pawb yn wir mewn hiraeth, 
Gwae ! ar 6l y Gwr a aeth ; 
Ei fwyned, wr urddedig, 
(Uthr yw) ar ei 61 ni thrig. 
Gwr gwar gwirion union oedd, 
Rhadol a moefber ydoedd ; 
Oedd wr ferchog mynog maws, 
Oedd Griftion union hynaws ; 
Rhygarodd bob Rhagorau, 
A ferch hyddawn clod-lawn clau. 
Och! mil yn frwyn fy’n cwyno 
O’i fyned drymmed fu’r tro ; 
Dros ein Gwlad Nad annedwydd, 
Heb Riidd fych, 0’i briddio fydd, 
Gwae drifted Cri ei briawd ! 
Hoff Wr oedd, Annel ei Ffawd, 
Y nawr, och ! fy’n oer ei wédd 
Yn y Gweryd yn gorwedd. 
Truenus 











363 
roe) 


Truerus hyll drywaniad 
Oedd i’w Feibion mwynion mad, 
Ei hyrddu i’r Bédd oer-ddwys, 
Eu hir Boen fy’n fawr ei bwys; 
Collafant Dad call hyferch, 
Daeth ynt Gyfteg annheg erch, 
Dagrau yn ffrydiau digrawn, 
Trift yw’r tro fy’n llifo’n lawn 
O Lygaid firiol hygar 
Ei ddwy Gein-ferch wiw-ferch war : 
Yn aros maent mewn hiraeth, 
Ar ei 6] mae’n hir eu haeth ; 
Oi ddaearu oedd irad 
Colli gwirion dirion dad. 
Ei wiw-ras Berthynafau 
Is trés tynn fy’n dwys drifthau ; 
Dwfn eu gloes fel Defni glaw, 
Dan alaeth maent yn wylaw. 
Gofid, a difiog Afar, 
Ei Gym’dogion gwirion gwar, 
O7i ddarfod y fy ddirfawr, 
Mae’n irad eu nad y nawr ; 
Eu Colled gwn nis gellir 
Fyth adrodd mewn gwiw-fodd gwir. 
Beirdd Gwladforgan wiw-lan war 
A wylant 6ll gan alar ; 
*E gladdwyd eu pen cleu-ddoeth, 
Uthred yw ! a’u Hathraw doeth ; 
A’u Hawen a fu hoy-wiw 
A gAdd aethus fregus friw. 
Ni chlywyd can wych loy’wiw, 
Nac Arweft a Gorcheft gwiw, 
Oedd 














364 


(9) 
Oedd hafal i gerdd hoyw-fwyn 
Lewis gerddgar foddgar fwyn, 
Ond hon a ddaeth yn dyner 
Gan’r Engylion tirion tér 
Tw arfoll hywiw Eur-fardd, 
I Baw’r Awen hoyw-wen hardd. 
Hedodd ar Edyn hoyw-deg 
Yr Awen bér dyner dég, 
O gyftuddiol farwol fyd, 
I Beuoedd pir y Bywyd. 
Yn filoedd daeth Nefolion, 
A melufber dyner dén, 
Yn dorf ffraw i groefawu 
Eu hwylus Gar Lew7s gu, 
Tw Bro chwég a’u gloyw-deg wlédd, 
I nofio mewn Tangnefedd. 
Canodd yn Iach i’r Cyni 
Sy’n ein Byd anhyfryd hi ; 
Clefyd ac ing ni’s clwyfant 
Fyth y nefawl firiawl Sant ; 
O Hiraeth cadd ei wared, 
CAdd ddidawl drag’wyddawl géd ; 
Diangodd o Rwyd Angau 
I bir hédd byth i barhau ; 
I ganu’n fad Rad ei Rén 
Yn berffaith fyth heb orphen. 
Cenir mewn odlau ceinion 
Lwys gléd i Lewis gu Lon ; 
Tra pharo ’r Awen wen war 
Yng ’Hymru wiw-gu hygar, 
E gynnwys pob Datgeiniad 
Fyth heb dawl ei fawl yn fad. 
Ocfoedd 








365 


( 10 ) 

Oecefoedd pan bont yn ifel 
Yn eu bédd dan gerth-wedd gél, 
Mal gwédd cain y Glain glanaf, 
Neu’r Haul canol-ddydd yr Haf, 
Y bydd Cléd urddol odiaeth 
Y Bardd gwiw-ddawn ffrwyth-lawn ffraeth ; 
Bydd Senw i’w enw, wr hynod, 
Yn bir tra b6 dyn yn béd; 
A mawr-gof am ei Eur-gan 
Tra ’dnebyddir cywir Gan. 

Yn iach, wr iawn-wych hyrad ! 
Yn iach Rhinwedd mwyn-wedd md ! 
Yn iach, Gar hygar hoyw-goeth ! 
Yn iach, Brydydd dedwydd doeth ! 
Yn idch, Awen ddi-weniaith ! 
Yn idch, Anrhydedd ein Hiaith ! 
Yn i&ch CAn wiw-lan heul-wedd ! 
(Ochi wnawn,) yn iach ein hédd ! 
Yn idch Lewis wych lawen ! 
Tra daw Gwawl o’r nefawl Nen, 
Beirdd y Byd mewn Llwyr-fryd Llawn 
A honna ’th Gléd, wr uniawn ; 
Dy Gerddi mad hygar-ddoeth, 
A’th Enw gwiw a’th Awen goeth, 
A’th Rinwedd, a’th fwynedd fyth, 
A delir 4 Chlod dilyth. 


DIWEDD. 





366 


AMLYGIAD 
‘ O’R 
Geiriau anghyffredin 4 arferir yn y Farw- 
NAD yma 

CHLAN, i gyd oll. Addwyn, rhin- 

weddol, uniawn. Afar, hiraeth, galar, 
triftwch. Annel, atteg, attegydd, cynheiliad. 
Arab, digrif, llon. Aren, hyawdl, cymmen, 
Arfoll, croefawu. Arwelt, barddoniaeth, pryd- 
yddiaeth. 

Barddoni, prydyddio, prydu, chwarae’r pryd- 
ydd. Berth, hardd, glan, teg. Brég, briw, 
torriad. Bregus, briwllid, wedi ei friwio neu 
dorri. Brdch, lid, digter, digllonedd. BrWyn, 
galar, triftwch: galarus, trift. 

Cain, bardd, teg. Cannerth, cynheilydd, cyn- 
horthwy. Céd, elw, cyfoeth, budd. Ceinio, har- 
ddu, addurno. Certhwedd, aruthrol. Claer, 
difglaer, gloyw. Cuall, ofnadwy, dychrynllyd. 
Can, tywy/og, pennadur. Cyni, triftweh, cyftudd. 
Cynnor, cynhorthwywr, neirthiad. Cytteg, cy/t- 
udd, gofid. Chwai, buan, ebrwydd. Chwar- 
ien, mwyn, araf, addfwyn. Chwég, melus, 
hyfryd. 

Dielwed, diftadled, gwacced. Dien, bywiog, 
pybur, nwyfus. Difiog, creulon. Digardd, rhydd, 
anghaeth, Digrawn, ui ellir ei gronni. Dilyth, 
dilefg, diffuant. Dylif, llif, fréd. Dywenydd, 
Hawenydd hyfrydwceh. 

Edyn, adenydd. Eddyw, aeth, ffodd. Elwch, 
Hawenydd, llonder. Exch, dychrynedig, arfwyd- 
us. Erfawr, mawr iawn. Ergain, hardd iawn. 
Eurin, euraidd. 

Ffaw, anrhydedd, parch. Ffloyw, gloyw, di/- 
glaer. Ffraw, hardd,teg. Ffriw, wyneb pryd. 
Ffdr, doeth, call, dyfgedig. 

Glain, gem, maen gwerthfawr. Gorawen, 














367 


( 12 ) 

Hawenydd, diddanwch. Gorddifiog, creulon iawn. 
Gorchanau, caniadau hyfryd rhagorol. Gor- 
chweg, melus awn. Graen, galaethus, galarus, 
grefyn. Gwar, addfwyn, laryaidd, mwyn. 
Gwawdrydd, rhwydd i ganmawl. Gwawl, 
goleu, goleuni, Gwill, buan, heinif. Gwiwferth, 
gwiwdeg, teg iawn, Gwlfdd, tyner, mwyn, teg. 
Gwrdd, cadarn, cryf, grymmus. Gwythlonedd, 
digllonedd, llidiawgrwydd. Gw?rth, rhinwedd, 
rhivy effaith. 

Hafal, tebyg, cyffelyb. Hurthgennod, dynion 
dwl diwybodaeth. Hyddawn, hael, rhwydd. 
Hyferch, ferchus, caredig. Hywyw, a wywa’n 
hawdd, gwywedig. 

Tefin wych, harddwych. 

Lleban, dyn dwl gwladaidd, taeogyn. Llen- 
gar, dy/gedig, gwybodaethgar. Llennyrch, rhod= 
Seydd hyfryd geddirgel. Llyw, llywydd, llyw- 
iawdr. 

Mad, da,daionus. Madiain, urdda/ol, parchedig. 
Maws, moefol, da, hyfryd. Milawg, anifeil- 
aidd, mileinig. Molediw, moledig, clodfawr. 
Mydrwr, prydydd, bardd. Mynog, mwyn, add- 
Sfwyn, laryaidd. 

Nad, Mais, lef, achwynilais, 

Od, ediaeth, rhagorol. 

Pau, (plur. peuoedd,) gwlad annedd, prefwylfa. 
Pin, pen y/erifenu. Prydu, prydyddio, canu. 

Rhagorau, rhagoriaethau. Rhén, arglwydd, 
brenhin. Rhon, gwaywffin, y/per. Rhygar- 
awdd, carodd yn fawr. 

Sad, cadarn, cryf. Senw, anrhydedd, parch. 

Tawl, leihad, tynniad ymaith, Ter, pur, 
glan. ‘Tirf, bywiog. nwyfus. Traidd, a dry- 
wane, a fratha. Tres, gofid, llafur, poen. Trwch, 
archoll, briw, hefyd anhappus, anffodiog. Tryt{- 
tan, blin, anhappus. 

Urddain, urddol, urddafol, Uthr, aruthrol, 
arfwydus, blin. 


ee 





369 


CAN O GANMOLIAETH I HELGWN CAS- 
TELLA, LLANTRISANT. 


GAN LEWIS HOPCIN YR AIL. 


Tén : “ Helyddion Morganwg” (wedi ei chodi oddiar 
lafar gwlad.) 














un - ion en-wog, I chwi’nllawnam gf@n a llwyn-og. 


2 Y mae cenel yn Castella, 
Mewn un gair, o’r Helgwn gora’, 
Gan wr gweddus, hoenus, serchog : 
*Scwier Treharne yw eu perchenog ; 








37° 


Ac yn graff mae Ifan Gruffydd 
Yn eu dilyn, bryn a bronydd ; ~ 
Gwyr goludog, gwreng a bonedd, 
Pawb a’u tyniad gyda’u tuedd. 


Hwyr a boreu pawb yn barod, 
Gwyr diflin a heinyf hynod, 
"Daw Sion Phylip, Howel Gryffudd, 
Tomos Morgan, William Dafydd, 
A Sion Gryffudd, Risiart Ifan, 

Oll yn nghyd a Dafydd Morgan; 
Ifan Edward a Miles Lewis, 

Haid o helwyr manol, medrus, 


Y gwyr a’r helgwn ar ryw fora’, 
Droesont allan o Gastella, 

I Bendeulwn am helwriaeth, 

Lle cawsant “ drail” y pryf anhywaith ; 
Fe awd mewn llid ar ol y lleidr, 

Megis mellten dros bum’ milltir, 
Tynu’n daer trwy olion dyrus, 

Nes ei ddirwyn i Saint Torys, 


Yna codai’r Ilwynog caled,— 

Rhaid oedd myn’d, nid oedd ymwared ; 
Rheinard a’i holl gastiau cyfrwys, 
Methu cyrhaedd man i orphwys ; 

Y gwyr yn crio’n groch, ‘* How Arno,” 
Yn nghyd 4’r cWn a’u swn yn seinio, 

Ac yn gollwng gyda gwyllys 

Ar ei ol yn elyniaethus, 


Fe ddaeth Countess, Famous, Player, 
Ranter, Jolly, Truly, Topper, 

Singer, Damsel, Leader, Lady, 

Viol, Collier, Painter, Beauty, 

Sailor, Blucher, Daisy, Dolman, 
Gamester, Fiddler, Fairman, Foreman, 
Crier, Tidings, Croew, Dido, 

Qe'nt elynion hollol iddo, 











7 ’Roedd eu lleisiau mor bereidd-lan, 
Megis tonc ar gloch neu organ, 
?N llawenychu calon pob un,— 
Ond i Reinard ’roedd yn ddychryn ; 
Lief ar ol y mwrddrwr mawrddrwg, 
Aeth trwy waelod Bro Morganwg, 
Nid oedd pryfyn hen nac ifanc 
Ar y ddaear all’sai ddianc. 


8 ’Roedd ei fwriad er yn gynnar 
Wedi ’i selio i Goed y Sellar, 
Man debygai’n. ddigon diogel 
I letya mewn lle tawel ; 
Ond yno nid oedd dim diddanwch 
Idd ei gael, na fawr diogelwch ; 
Ond och ! am allu i fyn’d yn mhellach, 
Ac amcanu am le amgenach, 


9 Trwy Sant Nic’las, a Thre Simwn, 
A Llanddynwd lan ddiwenwn, 
A Llantrithyd, rhaid myn’d trwyddi, 
Twyn-yr-aur a Saint Hilary. 
Trwy Llancarfan ar ei yrfa, 
A Phorth-Ceri ei redegfa, 
Rhws, Penmarc, a Llanbydd-deri 
Heb gael aros dim i oeri. 


zo Mewn gwael ing heb le diangol, 
Croesi’r Morfa wnae’n orchestol, 
Trwy Saint Athan rhaid oedd teithio, 
Heb fawr amser i gonsydro. 
Llanfaes, Gilestwn, a Llanilltyd, 
Aeth yn fuan am ei fywyd ; 
I Waun Colhuw, lle ca’dd ei ddiwedd 
A’i dihenydd daeth dialedd. 


11 Chwippyn iawn daeth Tomos Morgan, 
Gwr calonog, bywiog, buan, 
A’i gyfeillion hoenus, heiny’, 
Y pryfyn dyrus wedi ’i daeru; 





37 


eqns me 











372 


12 


13 


Nid oes llwynog a gaiff lonydd 
Mewn un man o’r M6r i’r Mynydd, 
Ffordd y cerdda cWn Castella, 

Nid y’nt ddyfal cyn ei ddifa. 


Ac i’r carchar wedi ’i gyrchu, 

Pwy a dewrder ai i’r dae’ardy, 

A thrwy allu ei ddwyn allan, 

Ond fath ffyrnig gi a Foreman ; 
Rhaid oedd i Reinard gael ei rwyllo, 
Nid oedd modd na meddyg iddo ; 
*Roedd yn lleidr ac yn fwrddwr, 

A chafodd ddiwedd drwg weithredwr. 


Nid oes llun y dianc ilwynog, 

Cwningen chwaith nac ysgyfarnog, 

Nac un pryfyn tég na garw, 

Na thry chwareu iddo’n chwerw ; 

A dyma’r fan tu fewn i Gymru, 

Y mae cenel wedi ei chodi, 

Trwy’r holl wlad nid oes gymhariaeth,— 
Pen y byd am bob helwriaeth. 


A’i cant gan Lewis Hopcyn [yr ail], 
Caerlan, ger Tonyrefail. 


E. Leyshon, Argraffydd, &c., 50, Heol Pontypridd. Porth. 


CAN FFYNON LLANHARAN. 
GAN LEWIS HOPKIN Y TRYDYDD. 


1 Tua ffynon Llanharan, 
Daw lIlawer dan ruddfan, 
Y rhai ddaethant allan, 
Yn druain o dre: 

Bob haf pan bo’n wresog, 
Y tlawd a’r cyfoethog, 











A ddaw yn gyfochrog 
A llwythog ?’r lle. 


Ceir gweled y cloffion, 
A’r rhai gwiwedigion, 


373 


Yn myn’d yn ddigalon, 


Tua’r ffynon wrth ffyn, 
Pob un yn ddigysur, 
Gan wendid ei natur, 
Yn dioddef dan wewyr 
Eu dolur yn dyn. 


*Nol aros am enyd 
Ac adfer eu hiechyd, 


Maent hwy yn dywedyd 


Yn hyfryd am hon:— 
Ei dyfroedd yn ddiau, 


Sydd fawr ei rinweddau, 


Yn gwella clefydau 
A briwiau o’r bron. 


Heb ffael y mae’r ffynon 
Yn maeddu pob moddion, 


Sydd gan y meddygon, 
Goreuon i gyd :— 

Yn gwella’r dolurus, 
Anafus, a’r clwyfus, 


A’u gwneud yn gysurus 


A hwylus o hyd. 


Rhai hollol ddiallu 


Ddaw’n hoenus a heini, 


Ceir profion o hyny 
Am dani bob dydd ; 
Mae’m dyfal ymbiliau 
Na phalla ei ffrydiau, 


Ond gwna ei tharddellau 


Barhau er ein budd. 


ae ahaa 








374 


6 Fel gallo’r dolurus 
Yn lle bod yn boenus, 
Gael byw yn gysurus 
Yn lliwus a llon ;— 
Gan gofio eu Créydd, 
Ac iddo fyw’n ufydd, 
A moli Duw beunydd, 
Yn hylwydd am hon. 




















PENIARTH MS. 132 PAGE 305. 
THE AUTOGRAPH OF WILLIAM LLYN. 
THE DESCENT OF HOPKIN THOMAS PHILIP FROM IESTYN. 


To face page 375. 








375 
APPENDIX. 


THE DESCENT OF THE HOPCINIAID OF 
LLANDYFODWG FROM IESTYN 


(Brenin Morganwg a Thywysawg o Dywi hyd Bont 
Gaerloyw. Ef a ddug aur, tri chwpl arian.) 


(IOLO MSS. pp. 34, 409). 


YNGHYLCH BONEDD. 


‘Un gwr mawr a fyddai arferol o ddywedyd, os byddai i 
ni olrhain ein disgynfa, y caem weled fod pob caeth-weision yn 
disgyn oddi wrth dywysogion, a phob tywysogion oddi wrth gaeth- 
weision. Ond nid ydyw o fawr bwys o ba le y daethom, ond 
bcth, a pha fath ydym. Nid yw gogoniant ein hynafiaid ddim 
mwy o anrhydedd i #2, nac yw drygioni eu hiliogaeth o anghlod 
iddynt hwy. Ni waeth o ba wreiddyn y daethom ni allan, od 
oes rhinwedd gennym ; canys rhinwedd a daioni yn unig yw gwir 
Pest ida gh anes Gwybodaeth, 1770. 


“KELLI Y FID LLAN DYFODWG. 


hopgyn ap tomas ap ph ap hol ap jéi gwynn ap jéfi 
ddu ap gr goch ap jéii gwent ap gr ap ryddch ap 
jesti ap gwrgant. 

m hopgyn merch hopgyn ap meuric ap hol vachn ap 
hol garax [?]. Fy 

m meuric ap hol vach merch siankin ap rs ap Il . , 
ap grono ap karadoc ap risert ap einion ap gollwynn 
val glynnedd. 

This is the pedigree to which reference is made 
on page 28. It is from Peniarth MS. 132, page 305, 
in the hand of William Llfn the Elizabethan genealo- 
gist and poet. See Hist. MSS. Com™. Report on the 
Peniarth MSS. pp. 822 and 829. 

There are some /acunae between Griffith Goch and 
Testyn, as a grant of land was made to Ievan Ddu son 
of Griffith Goch in a.p. 1429 at Llandyfodwg (Margam 
MSS. vol. vi, p. 100. For Rhydderch, son of Iestyn, 
see the Iolo MSS. pp. 23, 24, 391-393. Several of 
the place names at Llandyfodwg are called after these 








376 


ancestors of the Hopkiniaid. Penllwyn Ievan Gwent 
which belonged to Thomas Philip (see page 24) being 
named after his ancestor Ievan Gwent, and Dolau 
Ievan Ddu and Melin Ievan Ddu (the modern Black- 
mill), From pages 396, 397 of the Iolo MSS. we 
have the following pedigree of the Princes of Caerlleon 
upon Usk: 


Testyn 
Rhydderch 


cat 
| ‘ 


| | 
Carado Rhydderch Meredith. 


The probability is that the second Rhydderch 
was the more immediate ancestor of the Ievan who 
came from Gwent (Ievan Gwent) and settled at Llan- 
dyfodwg. 

I was unable to see the Peniarth MSS. until after 
the historical portion of my book had gone through 
the press. From Peniarth MS. 120, p. 498, we know 
that the first wife of Hopkin Thomas Philip was Llyky 
d. to Mc Goch, and from Harleian MS. 2414, p. 8, 
that Thomas, Howel, and Margaret were from this 
marriage. This explains the allusion to Meurig Goch 
in Dafydd Benwyn’s elegy to Howel Hopkin, p. 213: 

Meurig Goch witnessed a deed at Glynogwr in 
1532, Margam MSS. vol. vi, p. 100. 

This Meurig pedigree is given in Cardiff MS. Ph. 
94: “Holl ap Mirick ap Mirick ap Mirick ap Dd ap 
Mirick ap Dd ap Ieffi ap Miricke.” 














———————— 





THE DESCENT OF LEWIS HOPKIN FROM HOPKIN THOMAS PHYLIP. 


The figure in the bracket [ ] denotes the 


number of the deed in the Margam MSS, 


Thomas Philip= Margaret d. of Hopkin 


P.C.C, = Prerogative Court of Canterbury. 


Ll= Llandaff District Registry, 


Tevan Jenkin= 












































Mary, 


Will 1536 | ap Meuric ap Howel Will 1537 
PCC | P ij PCC 
| | | | { 
Howel= Marg. d. of Watkin=Gwen Hopkin =(1) Llyky=(2) Sioned Jenkin = Gwen h of Howel Gwen Jenet Tevan= 
Llewelyn d. of Sir Tho. Mc Goch Tevan Ho. ab Jenk. Gwyn Will Li. 
[2125] Thos. ap Phil, | ap Ho, ab Gronw 1579 
Jenkin Will Ll. of Llangeinor 
Powel 1597. 
Phil, of 5a T 1 T T T | 
Bassaleg Thos, = Jane —— Thos.=Cecil Evan Howel Marg=Tho. Lewis =Eliz. Watkin Joan=Lin Jane. Rich. = Mary d of 
Bond 1568 [2140] d. of ap Hopkin { d. of Tho Jenkins | Xtr Bassett Tevan 
[2124]. John Rich. 1608 of St. 
Ll’n [2159] Wm, Athan, b 
‘Watkin =Susan Ievan Survey. Lewis Hopkin= Watkin 
[2160] | 1588 settlements 1614. Survey 1634 Will 
[2143] Witness to LI. 1636. 
Watkin’s will 
1636. 
William = Didvill Howel | Jane= 
(2165] Settlements Lewis Hopkin= Thomas Hopkin Settlements 
[2166] | 1640 Survey 1650] Survey 1650 1630, 
[Will Ll. 1674 ?] 
Ipnomas Watkin Watkih Hopkin thtiseMary David Morgan Lewis 
1676. [2175] Thomas Will 1682 
1678 
[1903] 
| 
Lewis Hopkin=Joan, d. of Poses Hopkin =Eleanor —, Witiam Hopkin=—., Jennet Hopkin 
Adm. Ll. 1756 | Wm. Thos. | 
b 
Wm, Lewis Morg. Lewis=——. Lewis Hopkin = Marg. Bevan, Bibecbaatene Evan Howel Thomas= ewis. 
S.P. Adm. Ll. 1771. | 
| i T % | 
Evan Lewis Lewis Wm. Rebecca —_ Jennet, Lewis 








377 


THE DESCENDANTS OF LEWIS HOPKIN, 
THE BARD. 


is 


Lewis Hopkins of Bromyard, eldest son of Lewis 
Hopkin the Bard and Margaret Bevan hiswife, was born 
December roth, 1734, and died May r2th, 1789. He 
m. Marg., d. of John Blount of Bromyard (Blounts of 
Soddington, Kinlet and Eye), from whom he had (1) 
Lewis s.p., (2) John s.p., (3) Thomas, (4) Rebecca s.p. 
and (5) Miriam s.p. 


J 

Thomas Hopkins of Cardiff, sonof Lewis Hopkins 
of Bromyard, was b. 1780, and ob. 1868. He m. 
Eliz. Perkins and had: (1) Lewiss.p., (2) John Blount, 
(3) Mary, m. Morgan Thomas and had (a) Lewis, m. 
Lucy Prior and had Alfred, Eliza, Cyril, Lewis, Mary, 
and Lucy, (4) John m. Eliz. Walters, (c) Rhys m. 
Lydia Maddocks and had John Hopkins and W. 
Marsden, (@) William m. Jane Eckley, and had Frank 
and Arthur, (¢) Hopkin m. Sarah Marrat and had 
Fred, (/) Miriam m. J. H. Payne and had Emily and 
Arthur, (g) Benjamin m. Helen Cross and had Gwen, 
Amy, Gwladys, and Ethel, (2) Walter m. Anne —— 
and had George, (4) Miriam m. Thos. Walters, and had 
(a) Thomas s.p., (6) Eliz. m. John Thomas (c) Miriam 
m. Thos. Rosser, (¢) Thos. s.p., (e) Fannie, (/) 
Minnie. 

John Blount Hopkins, second son of Thomas 
Hopkins was b. 1809, ob. 1899, m. Martha d. of 
George Edy of Clifton and had (1) Thos. s.p., (2) 
Samuel s.p., (3) George s.p., (4) Frances, b. 1845, ob. 
1880, m. James Wood Sully of Bridgwater, b. 1846, 
and had (a) John Norman of Chepstow m. Louisa 
Francis Edith d. of Alex. Rennie of Edinburgh and 
Lucy his wife, d. of James Stuart Vaughan of Clifton, 
and has Lucy, Ulsula, and Greville Blount, (4) Arthur 
Blount Sully, M.A. Oxon, (¢) Mary Frances m. Rev. 
Wm. Unwin, Vicar of Plumpton, (¢) Lewis Howard 
of Radyr, Glam., m. Florence Isabel, d, of J. Hier 








378 


Eyans of Roath, and had Alen Blount, Bryan Blount, 
Ruth Blount, (e) James Walter Sully, (/) Eunice Eliz. 
m. J. N. Trayler of Pembroke, (5) Lewis, (6) Elizabeth, 
(7) Sarah, (8) Minnie. 


Lewis Hopkins, son of John Blount Hopkins, m. 
Lottie Palmer, and had (1) Ernest, (2) John Blount, 
(3) Edith, (4) Olive, (5) Mollie, (6) Bert. 


II. 


William Hopkin of Penrbiw, Llandyfodwg, 
second surviving son of Lewis Hopkin, the Bard, was 
born in March, 1747, and died September, 23rd, 1794. 
He married at Llandyfodwg in 1773, Mary, his second 
cousin, daughter of Howel Thomas Hopkin of Llwyn- 
iwrch, in the parish of Coychurch, from whom he had 
(x) Mary, b. 1775, ob. 1797, s.p., (2) Lewis, (3) 
William “of Aber,” b. June 2nd, 1779, ob. June 24th, 
He m. Cecil Davies, youngest d. of Wm. David of 
Aber, the Bard, at Llandyfodwg on July 8th, 1809, 
and had (a) William, b. 1810, ob. s.p. 1838, (6) David 
m. Ann, d. of Hugh Elias, Fforch las, and had Wil- 
liam, Hugh, Evan, (¢) Evan s.p., (4) Howel of “Cae’r- 
lan,” b. 1781, m. , and had (a) Mary s.p., (4) 
Rebecca m. Thos Morgan, and had Catherine m. 
Hugh Begg, Margaret m. John, son of Dewi Haran, 
Anne m. John Crooks, (¢) Lewis s.p., (@) William m. 
Mary Jenkins, and had Lewis Hopkin and others, (e) 
Martha, m. Thomas Jones, and had Thomas, now in 
in Colerado, Rebecca m. Ed. Rees, Mary Jane and 
Martha, (5) Thos. s.p., (6) Isaac s.p., (7) Evan s.p. 


Lewis Hopkin of Coychurch, author of The 
Hunting Song, eldest son of William Hopkin of 
Llandyfodwg, b. June 14th, 1777, ob. February 3rd, 
1862: The Llandyfodwg registers record the baptism 
of “ Richard, natural son of Lewis Hopkin and Mary 
Butler” on July roth, 1808. He married (1) Jane 
Rees at Coychurch on May 16th, 1809, and had 
William, b. at Llwyniwrch 27 February, 1810, ob. at 
Caerllusi, December 24th, 1879, m. —— and had 











379 


(1) Wm. who m. , and has issue, also (2) Marg. m. 
John Thomas and has issue. 





He m. (2) Ann David at Coychurch on May 2sth, 
1811, from whom he had (1) Mary b. 1812, m. Morgan 
Rhys or Rees, and had (2) Margaret m. John James, 
sinker (from Lewis James perpetual curate of Bedwellty 
¥633-1667, and rector of Llanhilleth), and had (i) Gomer 
s.p., (ii) Lemuel John, vicar of Ystrad Myuach, m. Marg. 
Brit., only daughter of the Rev. David Griffith, Rector 
of Llanllwchairn (New Quay), Cards., and had John 
Theodore s.p., David Cynfelyn John, Edward [Iolo] 
Evelyn Rhys, and Illtyd Bernard Griffith, (iii) Mary m. 
(1) Hy. McK. Bowman, and had Rebecca, Ella, Marg. 
s.p,, and (2) Hy. Bowen-Perkins, Surgeon, and had 
Archibald John s.p., Rhys, Veronica Mary, (iv) Rebecca 
s.p., (v) Sarah Margaret m. Thomas Lee and has issue, 
(4) Llewelyn m. and had issue, (c) Rees s.p., (@) Mary m. 
Evan Davies and had Sarah Anne m. D. P. Richards, 
and other issue, (¢) Anne m., (4) Rebecca m. Thomas 
Harris, (¢) Gwen m., (2) Margaret b. 1814, ob. 1838, 
m, Wm. Morgan of Pontypridd, and had Rebecca 
who m. Morgan Jenkin and ob. s.p., (3) Lewis, (4) 
Thomas s.p., (5) Evan s.p., (6) Sarah m. Thomas 
Morgan and had (a) Eliz. m. Thos. Chatterton and had 
issue, (6) Thomas m. and had issue, (¢) Sarah m. J. T. 
Salathiel (from Salathiels of Eglwysilan) and had issue, 
(d@) Dd. Treharne, m. and had issue, (7) Rebecca m. 
David Thomas and died s.p. 


Lewis Hopkin, author of “Can Ffynnon Llan- 
haran,” only surviving son of Lewis Hopkin of 
Coychurch, b, 1816, d. 1889, had Margaret who 
ob. s.p. 1868. 


IIL, 


Rebecca Hopkin, elder daughter of Lewis Hopkin 
the bard, b. 1745, m. John Miles of Llanharan, in 
1775, and had (1) Thomas, (2) Rebecca, m. — Walter, 
and (3) Margaret m, William Paul of Llanharan, and 








380 


had (a) Rebecca, (4) John, (c) Margaret m. Dewi 
Haran. 


Thomas Miles, son of John Miles and Rebecca 
Hopkin, m. , and had (1) Rebecca m. Edward 
Gronow and had (a) Thomas, (4) John, (¢) Sarah m. 
Jon. Morgan, (@) Mary m. John Davies, (¢) Edward, 
(f) Margaret m. Howel Davies, (g) Ann m. Wm. 
Thomas, (A) Jacob, (7) Samuel, (2) Thomas, (3) Mar- 
garet m. William Rees and had issue (a) Ann, (4) 
Thomas, (c) Margaret m. Edw. T. John, J.P., of 
Riversdale, Eaglescliffe, co. Durham, (d) Catherine, 
(4) Sarah m. Robt. Morgan and had (a) Sarah Ann (4) 
Thomas, (5) John m. Jennet Jones and had (a) Evan 
m. Ann Thomas and had Jennet, Rachel, William, 
Annie, Thomas John, (4) Margaret m. Rev. Levi 
Rees, Randolph, New York, and had Theodocia, 
Jennetta, Alwyn Miles Hopkin, Gwyneth, (c) Thomas, 
(d) William, (e) John. 


Thomas Miles, eldest son of Thomas Miles m. 
, and had (r) Sarah Ann m. Samuel Ratcliffe, (2) 
John, (3) Mary Jane, (4) Margaret, (5) Thomas, (6) 
Christopher. 








IV. 


Jennet Hopkin, younger d. of Lewis Hopkin the 
Bard m. to Thomas Miles at Llandyfodwg in 1781, 
and had (1) John, (2) Margaret, (3) Maria m. — 
Thomas and had (a) William, (4) John m. , and 
had Maria and others, (c) Jennet, (¢) Sarab, (¢) Miriam 
m. — James and had Mary and others, (4) Rebecca 
m. Thomas Milward and had Jennet Milward m. 
Edward Watkin Scale and had (a) E. G. Scale, 
Solicitor. who m. —— and had J. D. Scale, Lieut. 97 
Punjaubis, India, (2) G. J. Scale, M.D., (¢) T. W. 
Scale, M.D., (d) E. J. Scale, (5) Sarah. 


John Miles, son of Thomas Miles and Jennet 
Hopkin, m. Ann Davies, and had (1] Thomas, (2) John 
who m. Mary Morgan and had (a) John, (6) Ann, (c) 








381 


Evan, (¢) Thomas, (3) Evan m. (1) Ann Thomas and 
had (a) Ann, (4) Catherine, (2) , from whom he 
had (a) Samuel, (4) William, (¢) John, (d) Elizabeth, 
(4) William m. Frances Clarke and had (a) Esther 
Ann, (4) Catherine, (5) Jennet m. Edward Thomas and 
had (a) John, (4) Rachel, (6) Ann m, Richard Rees 
and had (a) Gwen, (4) Mary Ann, (c) Elizabeth, (7) 
Griffith m. Marg. Davies and had (a) John, (6) Evan, 
(c) Ann, (d) Richard, (¢) Daniel, (8) Sarah m. David 
Morgan and had Elizabeth. 


Thomas Miles, eldest son of John Miles and Anne 
Davies, m. Rebecca Jenkins and had (z) Mary, (2) 
Thomas, (3) Abraham, (4) John, (5) Ann, (6) Evan, 
(7) Margaret, (8) Leah, (9) Rachel, (10) Rebecca, 





ry 





ADDITAMENTA ET CORRIGENDA. 


Page 5, line 11, for ‘ Caertae’ read ‘ Cartae.’ 

» 7, note, ,, ‘Cymru’ ,, ‘Kymry.’ 

»» 11, line 22, ,, ‘Cordeilia’ ,, ‘ Cordelia.’ 

9 25, The ‘ doy gelli ’r vid’ eventually passed from the heirs 
of Hopkin to those of his brother Jenkin (see will of 
Richard Jenkins of Pantynawel, 11th August, 1683), 
and are still owned by his representative Mr. John 
Blandy Jenkins. 

»» 29, line 5, for ‘mwyn’ read ‘ mywn’=‘ mewn,’ 

3» 103, note, ,, ‘ Trefereig’ read ‘ Trefeirig.’ 

3» 144, after line 21 insert ; 


CopizD BY THE Rev, Evan Davigs. 


1 A gwyr yw synwyr a siom i’n gobaith, 
Gwyn geubwyll sydd ynom 
A ni’n faith a’n taith mewn tom 
Dir wegi’n myned rhagom. 


2 Adduned i gred ry grom a’n twylla, 
Tywyllwch daw drosom : 
Ninnau flin fal i drin drom 
Y dreigiau ’n myned rhagom. 


3 Drwy’n gwlad a’i fireuad yn ffrom, mawr ydyw 
Mor adwyth am danom 
Ni ffwrdd y lef, yn ffordd lom 
Ein drygau’n myned rhagom, 


+s 145, line 21, read ‘ Da fawrgu Swydd Wlad Forgan.’ 

99 107, 5, 15, for ‘ Gweddi’ read ‘ Gwaeddi.’ 

11 169, 55 20,5, ‘eu’ 4, ‘en.’ 

9» 172, note 7, add ‘ or without distinction.’ 

3» 180, ,, 2, ,, ‘or possession,’ cf. ‘ Seisin.’ 

», 182, line 28, ‘ Kanlynwr ’=? Canolwr. 

99 191, 45 14, for ‘ gwirionaid’ read ‘ gwirioniaid.’ 

3» 193, 5, 25, place asterisk after ‘ thog * line 20. 

1 196, 4, 11, ? for ‘[egni’ read ‘ arni. 

1 198, 5, 31, ,, ‘nydoes’ ,, ‘nydoedd.’ 

+, 208, note 1, ,, ‘rhoedd’ ,, ‘ rhoddodd.’ 

a9 23%, line 29,5, °1865’ ,, * 1864.” 

»» 248. Englyn. See ‘Y¥ Brython’ 1861, page 311. 

19 300, line 8, for ‘ ee’ read ‘et.’ 

32 99 99 99 99 . ‘liberatim,’ read § literatim.’ 

13 350, ‘Marwnad Lewys Hopkin.’ It will be noticed that 
most of this is incorporated in ‘ Dagrau yr Awen,’ the 
only work which Iolo seems to have published in the 


Welsh language. 








LIST OF SUBSCRIBERS. 


Copies. 

Mr. D. T. Alexander, 5, High Street, Cardiff 1 

Miss C. M. Bausor, Ystradmynach I 

Mr. Henry Blackwell, University Place, roth St., New York 4 

Colonel J. A. Bradney (Achydd Glan Trothy), Talycoed 
Monmouth 

Captain J. Buckley, Castell Gorfod, St. Clears, Carms. 

** Cadrawd,” Llangynwyd 

The Right Hon. the Lord Mayor of Cardiff (Ald. Lewis 
Morgan) 

Mr. Ed. Cartwright, Dowlais 

Mrs, Chatterton, Pencoed, Bridgend 

Mr. Samuel Coburn, 32, Randolph St., Huntington, Indiana 

Mr. J. W. Crooks, Trierne Lodge, Whetstone, London 

The Right Rev. the Lord Bishop of St. David’s, Abergwili 

Mrs. John Davies, Bryn Llynfi, Maesteg 

Mrs. Evan Davies, Maesyrhaul, Llantrisant 

Mr. E. Davis, 29, Commercial Street, Newport 

Mr. E. Davies Jones, 6, Addison Road, Kensington, W. 

Rev. Evan Davies, B.A., Vicar of Llanover 

Mr. Howel Davies, Relieving Officer, Llantrisant 

Mr. James Davies, Cartref, Pontyclun 

Mr. John Davies, Malster, Llantrisant 

Mr. i Glyn Davies, Havodunos, Hoyle Road, Hoylake, 

Mr. J. Davies, National Library, Aberystwyth 

Mr. Samuel Davies, 31, St. Ann’s Hill, Wandsworth, S.E. 

Mr. T. C. Davies, 35, Strathnairn Street, Cardiff 

Mr. W. B. Davies, The Verlands, Pencoed 

Mr. T. W. David, J.P., C.C., Pendoylan House, Cowbridge 

‘ Dyfnallt,” Congregational Minister, Pontypridd 

The Venerable Archdeacon Edmondes, Bridgend 

The Rev. Ellis Edwards, M.A., Bala College, N. Wales 

Mr. Griffith Edwards, Llwyniwrch, Pencoed, Bridgend 

Mr. Edwards, Caderfarch Farm, Pencoed, Bridgend 

Mr. O. M. Edwards, M.A., Chief Inspector of Education for 
‘Wales, Board of Education, Whitehall, S.W. 

The Rey. William Edwards, L.Th., Llandyfodwg Vicarage, 
Bridgend I 

Miss Mary C. Ellis, M.A., 87, Park Street, Greenheys, 
Manchester 

The Empire Book Depot, 1a, Frederick Street, Cardiff 

Mr. C. J. Evans, Court Road School, Cardiff 

Dr. E. Prichard Evans, J.P., Dyffryn Ffrwd, Mountain Ash 

Mr. E. Vincent Evans (Vinsent), Secretary to the Honourable 
Society of Cymmrodorion, 64, Chancery Lane, W.C. 

Mr. Isaac Evans, Treflys, Menai Bridge ¢ 

Mr. John Evans, ‘* Oenin,” Heol y Cyw, Pencoed 

Mr. M. Evans, M.E., Tonyrefail, Glam. 


HRM MRR Oe 


eee ~ 


Me 








386 List of Subscribers. 


Copies 

Mrs. Evans, High Corner House, Llanharan = 

Sir S. T. Evans, Knt., M.P., Solicitor General 

Mr. T. J. Evans, 13, Canonbury Park (South), London, N. 

Mr. William Evans, The Court, Pencoed 

The Rev. W. Eilir Evans (Eilir), 7, Clare Gardens, Cardiff 

Mr. Sydney V. Galloway, Pier Street, Aberystwyth 

Mr. T. W. Gibbin, High Sheriff of Glamorgan, Garthmor, 
Neath 

Mr. T. P. Gibbon, J.P., Glanllyfni, Maesteg 

Mr. D. Griffiths, Tynywain, Pencoed 

Mr. E. Griffiths, Cashier, International Colliery, Garw Valley 

Mr. J. Griffith, Stationer, High Street, Swansea 

The Rev. J. Griffith, Llangynwyd, Bridgend 

Mr. Llewelyn Griffith, J.P., Cwm Bychan, Port Talbot 

Mrs, Griffiths, Britannia Hotel, Pencoed 

The Rev. Peter Hughes Griffiths, 11, Fieldsway House 
Highbury, N. 

Mrs. Rebecca Harries, Treorky, Rhondda Valley 

The Hon, Augusta Herbert of Llanover 

Mr. Lewis Hopkin, C.C., Caerlan House, Penygraig 

Miss E. F. L. Hopkins, 16, St. James’s, New Cross, London 

Mr. J. Blount Hopkins, 10, Queen Street, Cardiff : 

Mr. W. R. Hopkins, 88, High Street, Barry 

Miss Minnie Hopkins, 24, Clive Road, Penarth 

Mr. William Hopkins, Brecknock Villa, Bridgend 

Mr. William Hopkins, Pancross Farm, Cowbridge 

Mr. William Hopklns, Caerllusi Farm, Pencoed 

Mr. William Hopkins, Fforchlas, Garw Valley 

Alderman William Howell, J.P., Lietai, Pencoed 

Mr. Isaac Craigfryn Hughes, 12, Edward’s Terrace, Treharris 

Mrs. M. F. Hurley, 13, Hartington Park, Redland, Bristol 

Mrs. Lemuel James, The Vicarage, Ystradmynach 

Mrs. John James, “i 3 

David Cynfelyn John James, ,, -" 

Edward [Iolo] Evelyn Rhys James, $5 

Illtyd Bernard Griffith James =a 

Mr. John Blandy Jenkins, Chairman of the Glamorgan County 
Council, Llanharan 

Mr. Owen Jenkins, The Grove, Manorbier, R.S.O., Pem. 

Mrs. Owen Jenkins, aa 7 a3 

The Rev. J. Austin Jenkins, B.A., Registrar of University 
College, Cardiff 

Mr. R. Wade Jenkins, Hatfield Broad Oak, Harlow, Essex 

Mrs. Rhys Jenkins, Bronderri, Glyncorrwg I 

Mr. Edward T. John, J.P., Riversdale, Eaglescliffe, S.O., 
Co. Durham 6 

Mr. Tom John, M.A. (Cainfan), (sometime President of the 
National Union of Teachers), Tonypandy I 


te 


Se 


HMM RHR HR ERD 


Hee 


ae) 


| 





List of Subscribers. 387 


C 
The Rev. J. Cynddylan Jones, D.D., Whitchurch, Cardiff = 


Mr. D. Jones, Ffaldau Hotel, Pontycymmer 

Mr. E. J. Jones, Forest Legionis, Pontneddfechan 
Mr. E. D. Jones, Pentower, Fishguard, Pem. 

The Rev. John Jones, Vicar of Llangynwyd 

Mr. J. G. Jones, Rhiwlas School, Llansilin, Oswestry 


The Rev. Iorwerth Jones (Iorwerth Ddu), Baptist Minister 


Maesteg 
The Rev. Peter Jones, Pencoed 
Mr. Thomas Jones, M.A., Clun More, Abergavenny 
The Rev. R. J. Jones, M.A., Broniestyn, Aberdare 
Miss Jones, Headmistress, Infants’ School, Cymmer, Porth 
Mrs. Jones, Gellifid, Melin Ievan Ddu 
Miss K. Jones, do. 
Mr. P. Kneatts, 2, Brynmor Terrace, Swansea 
Mrs. Lee, Stoke St. Gregory, Nr. Taunton 
The Rev. Canon Lewis, Vicar of Ystradyfodwg 
Mr. Edmund Lewis, The Court, St. Mary Hill, Bridgend 


The Rev. H. Elfed Lewis, M.A. (Elfed), 37, Highbury New 


Park, N. 
Mr. Henry Lewis, J.P., Brynhyfryd, Conway 
Mr, J. Lewis, Council School, Hengoed 
Mr. John D. Lewis, Gwasg Gomer, Llandysul, Ceredigion 
Mr. Lewis, ‘* King’s Head,” Ogmore Vale 
Mrs. Lewis, The Grove, Pontypridd 
Mr. R, A. Lewis, ,, ory 
Miss Lewis, The Mardy, Aberdare 
Sir William Thomas Lewis, Bart, The Mardy, Aberdare 
LrBRARIES : 

The British Museum 

The National Library of Wales 

The Cardiff Free Library 

The Swansea Public Library 

The Bangor University College Library 

The Cardiff University College Library 

The Library of the University of Liverpool 

The Meyrick Library, Jesus College, Oxford 

The Library of Lewis’s School, Pengam 

The Treharris Workmen and Tradesmen’s Library 
Mrs. Morgan Lindsay, Ystrad Mynach 
Mr. Littlejohns, Rockingstone Lodge, Pontypridd 
The Right Rev. The Lord Bishop of Llandaff 
Mr. Fred, W. Lougher, The Bungalow, Llangeinor 
Mr. Gwilym Lougher, 58, Taff Embankment, Cardiff 
Mr. Moses Maddock, ‘ King’s Head,” Maesteg 
Mr. T. Mathews (Erfyl), M.A., Llandybie 
Mr. John Miles, Llanbed Farm, Peterston-super-Montem 
Mr. Thomas Miles, 5, Abercerdin Road, Gilfach Goch 
Mr. Samuel Miles, Coed Bychan, Llanharan 


SH 


i i ene) 


rere een ee en 








388 List of Subscribers. 


Copies 


Mr. Thomas Miles, Meiros, Llanharan 
Mr. J. Mills, “‘ Y Tarianydd,” 1, Highland Place, Aberdare 
Mr. D. Treherne Morgan, Whitehall Farm, Llanharan 


I 
I 


I 
Mr. Evan Morgan, Chief Clerk and Superintendent of Police, 


Birmingham 

Mr. Morgan Morgan, Masonic Arms, Bryncethin 

Mr. Morgan Morgan, The Villa, Llanharan 

Mr. Taliesin Morgan, 12, Queen Street, Cardiff 

Mr. Thomas Morgan, Yr Hendre, Pencoed 

** Morien,” Trefforest, Pontypridd 

The Rev. W. Meredith Morris (Padarn), B.A., Vicar of 
Clydach Vale 

Mr. Evan Owen, J.P., Ruthin Gardens, Cardiff 

Mr. O. Eilian Owen, 16, Argyle Road, Anfield Liverpool 

Mrs. Perkins, Ashted House, Ashted, Birmingham 

Mrs. Phillips, M.A., Bank House, Cardigan 

The Rev. D. Phillips, B.A., Vicar of Newcastle, Bridgend 

Mr. H. B. Pittway, M.A., Hengoed 

Mr. W. S. Powell, Waen Gron, Whitland 

Dr. Owen Pritchard, 14, Gloucester Square, London, W. 

Mr. A, J. Probert, Ystrad Mynach 

Mr. Dafydd W. Prosser, Craig y Don, Neath Abbey 

Mrs. Prowse, 100 Holywell, Oxford 

Mr. Hy. J. Randall, Solicitor, Bridgend 

Inspector Rees, 184, Holton Road, Barry Dock 

The Rev. L. A. Rees, M-A., J.P., Rector of Llandogo, 
Chepstow 

The Rev. Levi Rees, Randolph, New York, U.S.A. 

Mr. T. J. Rees, 500 R. F. Camp, Pretroria, S. Africa 

The Rev. T. Lloyd Rees, Vicar of Eglwys Ilan 

Mr. Llywarch Reynolds, B.A., Solicitor, Old Church Place, 
Merthyr Tydfil 


en) 


eee te ee ee) 


eine! 


I 
Mr. Edward Richards, J.P., Chairman of the Gelligaer Dis- 


trict Council, Ystrad Mynach 
Mr. D. M. Richards (Myfyr Dar), Wenallt, Aberdare 
Mr. D. P. Richards, Cardiff 
Mr. Ed. Richards, Oakwood House, Maesteg 
Mr. T. Richards, Porth, Rhondda 
Mr. R. T. Richards, Pontypridd 
Mr. Edward Roberts, M,A., Plasmaesincla, Caernarfon 
The Rev. R. W. Roberts, Rector of Bedwellty 
Mr. J. T. Salathiel, M.E., The Maerdy, Pencoed 
Mr. D. T. Salathiel, Bryn Martin, Caerfiili 
Principal Salmon, Training College, Swansea 
Mr. D. L. Savours, 5, Park Square, Newport, Mon, 
Mr. D. Spencer Savours, Rhoose 
Dr. Scale, Gloster House, Aberdare 
Mr. George Seaborne, Hengoed 
Mr. Fred. J. Smith, Diocesan Registrar, Cardiff 





HHWH HH HOM MD 








List of Subscribers. 


a 
S & 
= oS 


Mr. D. Spencer, J.P., Pinkerston Farm, Cowbridge 

Mrs. C. L, Warren O’Sullivan, 14, Lonsdale Road, Oxford 

Mr, A. B. Sully, M.A., County School, Ystalyfera, R.S.O. 

Mr. J. W. Sully, 28, Llanblethian Gardens, Cardiff 

Lucy E. Sully, Hardwick Hill, Chepstow 

M. N. V. Sully, do. 

Mr. J. Norman Sully, do. 

G. N. B. Sully, do. 

Mr. L. Howard Sully, Radyr, Cardiff 

Mr. J. G. Sully, Bridgwater 

Miss Talbot, Margam Park 

Dr. Bell Thomas, » Maesteg 

Mr. B. P. Thomas, 23, Plasturton Gardens, Cardiff 

Mr. Dan Thomas, Plymouth Arms, Merthyr Tydfil 

Dr. W. E. Thomas, Llysygraig, Ystrad Rhondda 

Mr. Edward Thomas, J.P., ‘* Cochfarf,” Cardiff 

Mr. Hopkin Thomas, 18, Ceylon Place, Eastbourne 

Mr. John Thomas, Cefn Glas, Penprisor, Pencoed 

The Rev. J. Ll. Thomas, M.A. (Aberpergwm), Vicar of 
Aberpergwm, Pont-Neath-Vaughan, Neath 

Mr. J. Hopkins Thomas, 104, Wyndham Road, Cardiff 

Mr, L. D. Thomas, 69, Lewis Road, Neath 

Miss Thomas, Llwyn Madoc, Garth S.O., Brecons. 

Miss Thomas, Penygroes, Melin Ievan Ddu, Bridgend 

Mrs, Thomas, Cartref Pontyclun 

Mrs. E. Blount Thomas, 110, Upper Cedar St., Southampton 

Mrs. Sarah Thomas, Pant yn Awel, Llangeinor 

Mr. Thomas, Chief Clerk, Probate Registry, Llandaff 

Mr. J. D. Thomas, J.P., Maesycwmmer 

Mr. T. H. Thomas, ‘ Arlunydd Penygarn,” 45, The Walk, 
Cardiff 

Mr. T. P. Thomas, Solicitor, Maesyewmmer 

Mrs. J. N. Trayler, Pembroke Dock 

The Right Hon. Viscount Tredegar (Ifor Hael) 

Mrs. W. S. Unwin, Plumpton Vicarage, Nr. Penrith 

Mr. Graham Verity, Metropolitan Bank, Bridgend 

Mr. T. M. Joseph Watkin, ‘ Portcullis,” H.M. College of 
Arms 

Rev. Rhys J. Watkins, M.A., Maesteg 

Mr. Christopher Williams, 71, Gardley Crescent, Earl’s 
Court, London, W. I 

Mrs. C. C. Williams, The Heath, Cardiff 

The Rev. Crwys Williams, Bryn Mawr, Mon. 

The Rev. D. D. Williams, 63, Cecil Street, Greenheys 
Manchester 

Mr. Dawkins Williams, Surveyor, Melin Ievan Ddu 

The Rev. F. C. Williams, B.A., Rector of Coychurch 

The Rev. Gower Williams, B.A., Vicar of Pendoylan 

The Rev. R, Williams, B.A., Pencoed 


RHR RHR 


eee 


4 ee ee 


ae 








39° List of Subscribers. 


Copies 
Mr. Jenkin Williams, Penllwyn Ievan Gwent, Melin Ievan pan I 
The Rey. Ll. M. Williams (Ap Gwynionydd), R.D., Rector 
of Dowlais I 
The Rev. R. Peris Williams, Bronhaul, Wrexham I 
Y Fonesid Mallt Williams, Gwynon-dale-dp, Lianarthney, 
Sir Gaerfyrddin I 
Mr. Roderick G. Williams, Troecon Tollieres, S. America 1 
Mr. Thomas Williams, Hendre Evan Goch, Melin Ievan Ddu 1 
Sir John Williams, Bart., Aberystwyth I 
Sir T. Marchant Williams, Knt., 280, Newport Rd., Cardiff 1 
Mr. Thomas Williams, Llanharan Hotel, Pontycymmer I 
Mr. W. Llewelyn Williams, M.A., M.P., 135, Church Street, 


Chelsea, S.W. I 
Mr. W. P. Williams, Caeronnen, Bangor I 
Number of copies printed 250 
i 
,\ 
WK) 


Printed by Jarvis & Fosrer, Lorne House, Bangor. 





